■^aii 


*^:- 


FROM  THE  LIBRARY  OF 
REV.   LOUIS    FITZGERALD    BENSON.  D.  D 

BEQUEATHED   BY   HIM  TO 

THE   LIBRARY  OF 

PRINCETON  THEOLOGICAL  SEMINARY 


-/,  ', 


m 


"CfillU^ 


tf^H. 


^■..-. 


n. 


^  >  .  V 


V  V     -iW^* 


v.* 


/ 


PIGIQN 

HYMNAU,  &c. 


O  WAITH  AMRIW  AWDWYR;    PERTHYNOL 
I  ADDOLIAD  EGLWYSIG  A  THEULUAEDD. 


CLODFORAF   YR  ARGLWYDD   A  *M  HOLL  GALOX,   YNC 
HYMANFA  Y  RHAI  uItIaWN  AC  YN  Y  GYNILLEIDFA. 

Fsal.  cxi:  1. 

SlOrv    MOLIANXA   DY  DDUW.       Po'«/.    :\h>:.   1. 


O^f^'^J 


UTICA  : 

ARGRAPHWYD  CAN  IRA  MERRELL, 

1808.  ■ 


^Bl* 


At  J  Darllenydd. 


A  EL  y  mae  Daw  yn  ei  ddoeth  rag-luniacth  wedi 
trefnu  preswylfod  amriw  Deuluoedd  o  hillog-aeth  yr  hea 
gymru  yii  Utica  a  Steuben,  yn  Nhalaeth  Caerefrog  Ne\r- 
ydd,  (neu  New-Yovk)  gogledd  America,  a  rhan  fwyaf 
o  honom  5-n  fur  or  iaeth  saesr.eg-.  Darfu  Duw  oi  ras  du- 
eddii  amriw  o  honotn  i  osod  i  fynu  grefyddol  addoliadyn 
yr  laith  Gymraeg  ;  yn  ol  trefn  yr  Independiaid  ;  a  Duw 
a  Iwyddodd  einhymdrechiadau  tuhwynt  in  disgwiliadau 
yn  y  dechreu  ;  er  dan  lawer  o  anfanteision  mewn  cydma- 
rieth  in  Brodur  yn  yr  hen  wlad,  iin  anfantesneulltuolyw 
dimg  o  lyfrau  defnyddiol  a  duwiol,  yu  ein  hiaeth  ein  lui^ 
Tiain  ;  ar  anhawstra  yw  cael  o  Gymru  hefyd  sydd  fawr. — 
Ac  fel  y  mae  amryw  yn  ein  plith  heb  un  lljTc  Hymnaii, 
ac  \Ti  fawr  am  ei  cael ;  ac  hefyd  y  byddau  'r  un  liyfr  hymn' 
yn  llaw  pob  un  yn  gynhorthwy  mawrir  c5f ;  ac  yn  help  i 
ganu  ar  deall  yn  gystal  ac  ar  yspryd,  yn  yr  addoliad  cy- 
hoeddys.  Ar y  golygiadau uchod  ar  cyflelub  yr oedd pav/h 
yn  ein  plith  dros  argraphu  hun  o  lyfr.  Ac  ni  gawscm 
anogacth  gan  amriw  on  Brodur  y  Eedyddwyr  i  f;,-ned  ar 
gwaith  ymlaen.  Canus  yr  oedd  yn  egiur  i  bawb  o  bob 
plaid  r.ad  oedd  un  ehv  bydol  i  neb  m  wy  nai  gilidd  i  ddis- 
gwil  oddiwyrtho. 

Ac  yn  awr  nid  oes  genym  ond  el  gyRwyno  i  ofal  yr 
Arglwydd  ;  gan  obeithio  y  bydd  iddo  ei  wneudyn  11a wer 
o  fendith  i  bob  Enaid  ai  darlleno  neu  ai  cano,  er  ei  ogo- 
liiant  ei  hun,  trwy  lesu  Grist — AMEN.  . 

UTICA,  May  G,  1808.  •-A*.  C-^^ 


S  X  ^ 


>-* 


HYMNAL.^ 


c 


OcC^^ 


D 


HYMN  1. 

Ffordd  ne~ivydd  a  byvciol. 

YM  A  babell  y  cyfarfbd, 
Dyma  gymmod  yn  y  gwaed  ; 
Dyraa  noddfa  i  lofruddion, 

Dyma  i  g-leifion  Feddyg  rhad  : 
Dyma  fan  yn  ymyl  DUWDOD, 

I  bechadur  wneyd  ei  nyth  ; 

A  chyfiawnder  pur  y  nefoedd, 

Yn  siriol  wenu  arno  byth. 

'2  Ffordd  a  drefnwyd  eyn  bod  amser, 

I  gael  diang-fa  o  ddryg'aii  'r  ddraig"  i 
Mewii  addewid  gyiit  yn  Eden, 

Fe  g-ylioeddwyd  Had  y  Wp.aig  : 
Ffordd  i  g-yfiawniiu  'r  annuwiol, 

Ffordd  i  godi  'v  marw  yv.  fy w, 
Ffordd  gyfreithlon  1  drossddwr, 

I  hedd  a  ffafr  gyda  Duw. 

3  Wele,  Sinai  a  Chalfaria, 

Heddyw  ^vedi  do'd  ynghyd  ; 
Sylwedd  mawr  yr  holl  gysgodau, 

Yii  wyn.fcbu'r  dv/yfol  iid. 
Dacw'r  cleddyf  wedi  deffi-o, 

Biliau  'r  ddeddf  yn  do'd  ymlaen  ; 
Dacw  aur  y  g  waredigion, 

Wedi  ei  buro  yn  y  tan. 

4  O  dilyfnderoedd  iachawdwriaeth, 

Dirgel-vvcli  mawr  duwioldeb  y w  , 
Duw  y  duwiau  wedi  ymddangos, 
..Ybgnawd  a  natur  dvnoiryw  : 

A    O 


Dyma  'r  Person  a  ddyoddefodd, 

Yn  ein  He  ddigofaint  Uawn, 
Nes  i  gyfiawnder  weiddi,  Gollwn^ 

Ef  yn  rhydd,  mi  gefais  iawn. 

5  Dyma  Frawd  a  anwyd  i  ni, 

Erbyn  c'ledi  a  phob  clwy  ; 
Ffyddlon  ydyw,  llawn  tosUiri, 

Fe  haeddal  g-ael  ei  foU  'n  fwy  : 
Rhyddawr  caethion,  Meddyg  cle  fion, 

Ffordd  i  Sion  union  y  w  ; 
Ffynnon  loy w,  by wyd  meirw. 

Arch  i  gadw  dyn  yw  Duw. 

HYMN  2. 

Dyfnderoedd  iachavjd'wriaeth . 

1  "D  YDD  melys  gofio  y  cyfammod, 
X3  Draw  a  wnaed  g-an  Dri  yn  Un  : 
Trag'wyddol  syllu  ar  y  Person, 

A  gym'rodd  arno  natur  dyn  : 
Wrth  g)'^flawni  yr  ammodau, 

Trist  iawn  hyd  ang'eu  ei  enaid  oedd  ; 
Dyma  gin  y  saith  ugein-mil, 

Tu  draw  i*rllen,  raewn  llawen  floedd. 

2  Fy  enaid  trist  wrth  gofio  *r  frwydr, 

Yn  llamu  o  lawenydd  sydd  ; 
Gwel'dy  ddeddf  yn  anrhydeddus, 

A'r  pechadur  brwnt  yn  rhydd  : 
Rhoi  Awdwr  by  wyd  i  farwolaeth, 

A  chladdu  *r  Adgyfodiad  mawr  ; 
A  dwyn  i  mewn  drag'wyddol  heddwch, 

Rhwng  nef  y  nef  a  daear  lawr. 

>  Efe  yw'r  lawn  fu  rhwng  y  Uadron, 

Dyoddefodd  yno  angeu  loes  ; 
'Fe  nerthodd  freichiau  ei  ddihenyddwyr 

I*w  hoelio  yn  greulon  ar  y  groes  : 
Wrth  dalu  dylcd  pechaduriaid, 

Ac  anrhydeddu  deddf  ei  Dad  ; 
Cyfiawnder  oedd  yn  hardd  ddysgleirio, 

A  ninnau  yn  rhydd  trwy  'r  cyraraod  rhad. 


4  O  r  enaid  gwcl  y  fan  gorweddodd. 

Pen  breninoedd,  Awdwr  hedd  : 
Y  gre'edigaeth  ynddo  yn  symud, 

Yntau  *n  farw  yn  y  bedd  : 
Rhan,  a  bywyd  colledigion, 

Rhyfeddod'  hoU  angylion  nef  ; 
Gwel'd  Duw  mewn  cnawd,  a'i  gyd  addoli^ 

Mac  *r  cor  gan  weiddi,  ID  DO  EF. 

5  O  ddedvvydd  ddydd  trag'wyddol  orphwys, 

Oddiwrth  fy  llafar  yn  fy  rhan, 
Ynghanol  m6r  o  ryfeddodau, 

Heb  waelod,  terfyn  b)  th,  na  glan : 
Mynediad  helaeth  mwy  i  barS, 

O  fewn  trigfanau  Tri  yn  Un  ; 
Dwfr  i  nofio,  heb  fjoi'd  trwyddo, 

Dyn  yn  Dduwi  a  Duw  yn  ddyn. 

HYMN  3. 

Haeddiant  Crist  yn  ddigon  i  bechadur. 

1  "pECHADUR  aflan  yw  fy  enw 
A        O  ba  rai  y  pena  'n  fyw  ; 
Rhyfeddaf  byth  fe  drefnwyd  pabell, 

I'm  gael  yn  dawel  gwrdd  a  Duw  ; 
Yno  y  mae  yn  Uon'd  ei  gyfraith, 

I'r  troseddwr  i  gael  gwledd  ; 
Duw  a  dyn  yn  gweiddi  digon, 

Yn  yr  lesu  'r  aberth  hedd. 

2  Anturiaf  ato  yn  hyderus, 

Teyrnwialen  aur  sydd  yn  el  law, 
Estyniad  hon  sydd  at  bechadur^ 

Ni  wrthodir  neb  a  ddaw: 
Af  ymlaen  dan  weiddi,  pechais, 

Af  a  chwympaf  wrth  ei  draed. 
Am  faddeuant,  am  fy  ngolchi, 

Am  ^Y  nghanu  yn  y  gwaed. 

3  Nid  eill  y  moroedd  mawrion  llydain  : 

Guddio  pechod  o  wnrliy  w  ; 
Ac  ni  allodd  dyUf  cadarn, 
Ei  foddi  'u  wir,  mae  'a  awr  yn  fyw : 


One!  gwaed  yr  Oen  fu  ar  Galfaria, 

Haeddiant  lesu  a'i  farwol  glwy, 
Ydy  w  'r  raor  lie  caifF  ei  guddio, 

Byih  ni  welir  mo'no  mwy. 

4  Ffrydiau  tawel  by  vv  rhedegog ; 

O  tan  riniog  ty  fy  Nuw, 
Sydd  yn  llanw  ac  yn  llifo, 

0  fendithlon  o  bob  rhy  w  : 
Dyfroedd  gloy  w  fel  y  grisial, 

1  olchi  'r  euog,  nerthu  'r  gwan 
Ac  a  gana  'r  Ethiop  dua', 

Fel  yr  eira  yn  y  man  : 

5  Byw  heb  wres  na  haul  yn  taro,  ^ 

Byw  heb  ofni  marw  mwy  ; 
Fob  rhyw  alar  wedi  darfod. 

Dim  ond  canu  am  farwol  glwy  : 
Noho  yn  afon  bur  y  bywyd,  ^ 

Bythol  heddwch  spnctaidd  Dri  ; 
Tan  d'wniadau  digymjlau 

Gwerthfawr  angeu  Calfari, 

HYMK  4.  •% 

Ffjddlondeb  Duw  yn  rym  i  ddysgvjyl ym^diared. 

1  r^  OFIA,  Arglwydd,  dy  ddyweddi, 
V/     Llama  ati  fel  yr  hydd  ; 

Ac  na  ad  i'w  hoU  elynion. 

Ami  yn  hollol  gael  y  dydd  : 
O  datguddia  y  colofnau, 

Wnaed  i'w  chynnal  yn  y  nos, 
'.ddewidion  diaramodol, 

Duw,  ar  gyfrif  gwaed  y  groes. 

2  Mae  bod  yn  fyw  yn  fawr  ryfeddod, 

Mewn  ffwrneisiau  sydd  mor  boeth  ; 
Ond  mwy  rhyfeddod,  wedi  'mhroli, 

Y  do'f  o'r  cystudd  fel  aur  coeth  : 
Amser  canu,  diwrnod  nithio, 

Euo  yn  dawel  heb  ddim  braw  i 
Y  gwi"  sydd  i  mi  yn  ymguddfa, 

Sydd  a'r  wyntyil  y.i  ei  law. 


3  O  am  dyna  o'r  anialwch, 

I  fynu  fel  colofnau  inwg, 
Yn  union-gyrchiol  at  ei  orsedd, 

Nid  oes  yn  ei  wedd  ef  wg" : 
Alpha,  Omeg-a,  tyst  fFyddlonaf, 

Y\v  ein  10  R  a'i  air  yn  un  ; 
Dysgleirio  y  njae  gogoniant  Trindod, 

Yn  achubiaeth  marwol  ddyn. 

4  Mae  'r  dydd  yn  d'od  i'r  had  breninol, 

I  gael  mordwyo  tu  a'u  gwlad ; 
O  gaethiwed  y  priddfeini, 

I  deyrnasu  gyd  a'u  Tad  : 
Eu  ffydd  yno  a  dry  'n  olwg, 

A'u  gobaith  eiddil  yn  fwynhad  ; 
Annherfynol  fydd  yr  anthem, 

Derchafu  'r  Oen  a'i  werthiawr  waed. 

5  Berein  llesg  gan  rym  'stormydd, 

Cyfod  d'  olwg  gwel  y  wawr  ; 
Yr  Oen  yn  gweini  'r  swydd  gyfryngol, 

Mewn  gwisgoedd  lleision  hyd  y  liawr  : 
Gwregys  auraidd  o  ffyddlondeb, 

Wrth  ei  odre,  clychau  'n  Uawn  ; 
Llwyr  faddeuant  i  bechadur, 

Ar  gyfi'if  ei  an  feidrol  iawn. 

HYMN  5. 

Ellynod  yji  ddim :  Crist  yn  boh  pet h. 

1  '^TID  oes  gwrthddrych  ar  y  ddaear, 

i-AI      A  leinw  'm  henaid  gwerthfawr  drud 
Fy  unig  bleser  a'm  dyddanwch, 

Yw  hyfryd  wedd  dy  wyneb-piyd  : 
Gwedd  dy  wyneb  dyr  y  c'lymau,' 

A  phob  creadur  ar  y  llawr, 
Ac  a  wna  enw  car  a  chyfaill 

Yn  ddim,  er  mwyn  ei  enw  mawr. 

2  Tywyn  ed  haul  wen  ar  fy  en  aid, 

Blinais  ganwaith  ar  y  nos  ; 
Nid  yw  'm  hawddfyd,  na'm  pleserau, 
Na'm  heilynod  ond  fy  nghroes ; 


10 

Mynwes  lesu  y  w  'm  dedwyddwch, 

Ync'  *rwy  'n  dymuno  bod  ; 
Fe  roe  cariad  dwyfol  perffaith  ; 

Fy  holl  eilyHod  dan  ^y  nhroed. 

3  Arogli  'n  beraidd  mae  fy  Kardus, 

Wrth  wledda  ar  y  cariad  rad  ; 
Sel  yn  tanio  yn  erbyn  pechod, 

Caru  delw  sancteiddhad  : 
Tynu  ymaith  law  a  llygad, 

Ynghyd  ag  uchel  drem  i  lawr ; 
Neb  yn  deilwng  o'i  dderchafu, 

Ond  fy  lesu,  Frenin  mawr. 

4  O  am  yfed  yma  beunydd, 

0  ffrydiau  'r  iechydwriaeth  fawr  ; 
Nes  fy  ngh\vbl  ddisychedu, 

Am  ddarfodedig  bethau  'r  lla\vr : 
Byw  dan  ddysgwyl  am  fy  Arglwydd, 

A  bod  pan  ddelo  yn  effro  iawn, 
I  ag-onid  iddo  'n  ebrwydd, 

A  mwynbau  ei  ddelw  yn  llawn. 

5  Rhyfeddu  a  wnaf,  a  mawr  ryfeddod. 

Pan  ddel  i  ben  y  ddedwydd  awr  ; 
Caf  wel'd  fy  meddwl  sy  yma  'n  gwibio, 

Ar  ol  teganaii  gwael  y  liawr  ; 
Wedi  ei  sefydlu  yn  gyfan, 

Ar  wrthddrych  mawr  ei  Berson  ef, 
A  diysgog  gydyrafFurfio, 

A  phur  a  sanctaidd  ddeddfau  'r  nef 

HYMN  6. 

DyTfiuniad y  Cristion  am  ei  ivis^o  a  delia  Duv: 

IT    LWYBR  cwbl  groes  i  natur, 
.1^     Yw  fy  llafar  yn  y  byd  ; 
Ei  deithio  a  wnaf  er  liyny  yn  dawel, 

Ondi  mi  gael  dy  wyneb-pryd  : 
Codi  'r  groes,  a'i  chyfri  'n  goron, 

Mewn  gorthrymderau,  lluwen  fyw  ; 
Ffordd  unionaf  er  mor  arw, 

1  ddinas  gyfanaeddol  y  w. 


11 

2  Addurna  'm  henaid  a  dy  ddelw, 

Gwna  fi  'n  ddychryn  yn  dy  law, 
I  uffern,  llygredd,  a  chnawdolrwydd, 

Wrth  edrych  arnaf  yma  a  thraw  : 
O  am  gymdeithasu  a'r  enw, 

Enaint  tywalltedig-  yw, 
Yn  halltu  'r  byd,  g"an  ber-arogli, 

O  hawddgar  ddoniau  Crist  fy  Nuw. 

3  O  rhwyga  *r  tew  gymylau  duon, 

Sy  'n  cuddio  gwedd  dy  wyneb  gwiw ; 
Nid  oes  bleser  a'm  dyddana, 

Ond  yn  unig  ti  fy  Nuw  : 
Can's  mbr  didrai  o  bob  trugaredd, 

Yw  *th  iachawdwriaeth  fawr  ei  dawn, 
A  lanwodd,  ac  a  lifodd  allan, 

Ar  Galfaria  un  prydnawn. 

4  Mae  fy  nghalon  am  ymadael, 

Aphob  eilynod,  fach  amawr  ; 
Am  fod  ami  'n  yn  argraffedig, 

Ddelw  gwrthddrych  uwch  y  11a wr  : 
Anfeidrol  deilwng  i'w  addoli, 

Ei  garu,  a'i  barcbu  yn  y  byd  : 
Bywj'd  myrdd  o'safn  marwolaeth, 

A  gafwyd  yn  ei  angeu  drud. 


w 


HYMN  7. 

JMae  efe  oil  yn  haviddgar: 
ELE  'n  sef3'^ll  rhwng  y  myrtwydd. 


Wrthddrych  teihvng  o  fy  mryd , 
Er  o'r  braidd  yr  wy'n  adnabod, 

Ei  fod  uwcli  law  gwrthddrychau  *r  byd  ? 
Henffych  fore,  &c.  Caf  ei  weled  heb  un  lien. 

Rhosyn  Saron  yw  ei  enw, 

Gwyn  a  gwridog  hardd  ei  bryd  ; 
Ar  ddeng  mil  y  mae  'n  rhagori, 

O  wrthddrychau  pena  'r  byd  : 
Ffrind  pechadur,  &c.  Dyma  ein  Uywydd  ar  y  mor. 

Beth  sydd  imi  mwy  a  wnelwyf, 

Ag  eilynod  gwael  y  llawr  ? 
Tystio  'r  wyf  nad  yw  eu  cwm'ni, 


12 

Yw  cymharu  a'm  lesu  mawr  : 
O  am  aros,  &c.     Yn  ei  gariad  ddyddiau  f '  oes. 

4  Gwelaf  graig'a'm  deilmewn  'stormydd, 

O  gawodydd  dwfr  a  than  ; 
Yn  wyneb  ufFern  a'i  rhuthriadau, 

Hoil  breswylwyr  hon  a  gan  : 
Cadarn  sylfaen,  Sec.    A  osodwyd  gan  y  Tad. 

HYMN  8. 

Abertk y  groes,  c^i  ragorol  ffrv-'ytriau. 

1  /^^Y  enaid  nac  anghofia, 

V-/   Ymdreech  lesu  yn  yr  ardd  : 
Ei  riddfanaii  ef  a'i  boenau  : 

Wrth  glirio  'n  llwyr  ci  gyfraith  hardd  ; 
lesuyw  'r  Ia\^^n,  daliad  Uawn, 
A  dyoddefodd  un  prydna^vn, 

2  Wele  'r  gronyn  gwenlth  nefol, 

Wedi  syrthio  i'r  ddaear  lawr  ; 
Gan  iddo  farw  ni  bydd  unig, 

Ei  ffrwyth  a  fydd  fel  gwlith  y  wavvr  : 
Calr  gweled  fry,  aneirif  lu, 
O  ftVwyth  marwolaeth  lesu  cu. 

3  Wele  'n  chwysu  'r  dafnau  gwaedlyd, 

Ar  noswaith  rcwlyd  yn  yr  ardd  ; 
lesu  siriol  Rhosyn  Saron, 

0  hwn  bcndltiiion  pawb  a  dardd  : 
Eiu  haberth  y \v,  a'n  bara  byv>-, 
Dyoddefodd  dan  digofaint  Duw. 

A  Dod  gyfiawnder  y'MessJiah, 

1  dd'od  am  danaf  i'th  wydd  di  ; 
A  chyfiavvnder  egwyddorol, 

Anian  fywiol  ynof  fi  ; 
O  na  bawn,  yn  llestr  Ilawn, 

0  bob  rhy  w  nefoi  ddwyfol  ddawn. 

5  Dy  air  sy  ddigon  i  fy  arwain, 

Trwy  'r  anialwch  maith  ymlaen, 
Mae  fe  *n  golofn  oleu  eglur, 

Weithiau  o  niwl  ac  weithiau  o  da" 
Llusern  yw,  oleu  wiw, 

1  oleuo  yn  cjeg  hoU  deulu  Du-*'. 


o 


13 

HYMN  9. 

Ganviyd  i  chwi  heddyvj  geidixiady  Cfc. 
R  nefoedd  clywch  ar  fore  clir. 


Newyddion  daeth  i  Fethle'fla  dir  ; 
Fod  i  ni  wedi  ei  eni  un, 
Yn  gadarn  dwr  i  gadw  dyn. 

2  Fe  ganodd  yr  angylion  fry, 
Wir  fawrhad  i'n  Ceidwad  cu  : 

A  pha'm  na  chanwn  ninnau  'n  awr, 
Wir  gliad  am  eni  'n  Ceidwad  mawr. 

3  Da  Feddyg  cleifion  union  yw, 
A  fFynnon  Jan  i'r  aflan  ry  w  : 
A  bara'r  bywyd  hyfryd  hedd, 
I'r  rhai  tlodion  waelion  wedd. 

4  Rhyfeddod  pob  rhyfeddod  yw, 

Fod  lesu  yn  ddyn,  ac  yn  wir  Dduw  ; 
Ar  liniau  Mair  yn  faban  gwan, 
Yn  Dduw  presennol  yn  mhob  man. 

5  Mae  *n  wisg  i'r  noethion  lymion  lun, 
Mae  *n  nerthi'r  gweiniaid  enwogun  : 
Mae  'n  Fugail  da  i'w  ddefaid  oil, 

Fe  fedr  gaely  rhai  sy  ar  goll. 

6  Mae  pob  peth  ynddo  of  i'w  gael, 
Sy  'n  eisieu  ar  bechadur  gwael ; 
Yn  le  mae  ac  yn  Amen, 

I'w  blant  dilyth,  mae  byth  yn  ben. 

7  Boed  gogoniant  iddo  ar  gall, 

Trwy  'r  ddaear  lawr,  rhoed  mawr  a  man  ; 
Vv  Tad.  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glait, 
'N  un  Duw  o  hyd,  a  diwalian. 

HYMN  10. 
ProfiXich  a  gwelvjch  mor  dda yu}  yr ^gliaydd. 

1  /^  RAIG  s.ifsdwy  dan  fy  nliyaed,  wyf  yn  ei  'mofyn^ 
V^   O  di-ag-'wyddol  faith  barnad,  rhag  y  gelyn  ; 
Noddfa  g?darn  f 'enaid  yw,  minr.au  gana', 
Godcdd  lesu  o'i  fedd  yn  fyw,  Halaluia. 
B  ' 


i4 

2  Dyma  fy  mywollaeth  lawn,  hMd  fy  lesu, 

Mae  'r  olwgarno-yn  hawddgar  iawn,  haeddaleigaru 
Unig  g-ysur  f '  enaid  i,  mewn  cyfyngdra, 
Yw  gwerthfawr  aiigieu  Calfari,  Halaluia. 

3  lesu  eln  Harch  ofFeiriad  mawr,  yn  drag'wyddol, 
Ei  werthfawr  waed  a  roes  i  lawr,  dros  ei  bobl: 
Eiriol  y  mae  ger  bron  y  Tad,  yn  ddiflino, 

Ac  yn  dadleu  gwerth  ei  waed,  MoUant  iddo. 

4  Aed  efengyl  gras  ar  led,  trwy  'r  holl  wl€d3-dd, 
Plygu  a  wnelo  y  rhai  digred,  i  Fab  Dafydd; 
Doed  trigolion  dae'r  a  nef,  o  un  galon, 

I  wcl'd  mai  teilwng  ydy  w  ef,  i  gael  y  gieiron» 


HYMN  11. 

Cviyne  ganorvnes  gelynion. 

1  /^  ELYNION  creulon  syddyn  llu,  i'm  gwrtli'nebti, 
VT  Am  hyny  attolwg  saf  o'm  tu,  Arglwydd  lesu  : 
Dal  fi  i'r  Ian  er  gwaetha  'r  ddraig,  a'i  holi  luoedd, 
Rhof  finnau  'r  clod  i  had  y  wraig,  yn  oes  oesoedd. 

2  Os  rhaid  i'm  ddyoddef  ar  fy  nhaith,  dywydd  garw, 
Cadw  f '  ysbryd  yn  dy  waith,  hyd  fy  marw : 

Yn  y  babell  gyda  'r  arch,  boed  fy  nghartre*, 
A  chadw  yn  fy  enaid  barch,  i  dy  ddeddfau. 

3  Er  gorfod  goddef  Ilawer  loes,  ar  eu  teithlau, 

Fe  ddaw  holl  bwixas  gwaed  y  groes,  yn  iach  adre' ; 

Er  eu  gwcled  yma  yn  drist,  ynglyn  wylofain. 

Pan  d'oent  i'orphwys  gyda  Christ,  derfydd  cwynfan. 

4  Maddeu  fy  mliechodau  i  gyd,  er  mwyn  lesu, 
Na  cherydda  fi  yn  dy  lid,  fel  'rwy  'n  haeddu  ; 
Grym  fy  llygredd  fo  'n  gwanau,  yn  feunyddiol, 
A'r  anian  newydd  yn  ciyfau,  yn  dra  nerthol. 

5  *R\vy  wedl  blino  ar  jrvvlad,  lie  mae  pechu, 
Am  cJR'od  adre'  i  dy  fy  Nhad,  'twy  'n  hiraethu  : 
Bydd  dy  hunan  lesu  mawr,  yn  fy  nerthu, 
Xa^d  i'm  rcddi  f  arfau  i  la\vr,  nes  gorchfyg'i 


15 

HYMN  12. 

Clodforedd y  saint  am  angeuy  grces, 

1  /^  OLCH,  ni,  oddiwrth  ein  beiau  ami  ri', 
VJT  Yn  afon  werthfawr  Calfarl, 
Sydd  heddy  w  yn  llif  o  haeddiant  ilawn  : 
Er  cymmaint  ein  hafiendid  ni, 
Yn  dorf  ddi-ri'  ein  goichi  a  gawn. 

2  Rhad,  ras,  yw  'rnewydd  gan,  bereiddia  el  b-ai, 
Fu  erioed  ar  wyneb,  daear  las  ; 
Hi  ddeil  ei  bias,  pan  losgo  'r  byd, 
A  berwi  'r  mor  a'i  donau  yn  dan, 
Y  nefoi  gan,  fy dd  gras  i  gyd. 

3  Mae  'r  awr.  i'm  gael  yn  llwy^r  fy  melau  i*r  EawTj 
Yn  mwriad  ^y  Eiriolwr  tnawr  : 
Bu  favw  ef,  caffinr.au  fyw, 
Er  amled  yw  'ngelynion  cas, 
Mae  newydd  flas,  ar  air  xw  Nuw> 

HYMN  13. 

Etholedigaeth  gras  yn  ddinmniodoL 

1  Ty  HYFEDT»oLbythrhyfeddol,ywcariadrhadfy  Nuw, 
X\.  A  redodd  yn  yr  arfasth,  at  ddynion  gwael  eu  vhy w  ; 

A'u  dewis  mewn  Cyfryngwr,  a'u  rhoddi  iddo  'n  had, 
Ac  yntau  yn  ynirwymo  eu  hadgymTnodi  a'i  Dad, 

2  Etholiad  neb  un  ammod,  }TI  sefyll  ar  y  dyn^ 
Yn  tarddu  o  foddlonrwydd,  ewyllys  Duw  ei  him; 
Trag'wyddol  heb  un  dechre,  anghyfnewidiol  yw, 
Mae  'r  syifaen  a'r  adeilad,  i  gyd  o  gyngbor  Da.w. 

3  Etholwyd  i  feddlannu,  'r  hoil  ragorfreintiau  drud, 
Y  moroedd  o  fendithion  sy  'ngwaed  Iacha%vdwr  byd  : 
Cyfiawnder  a  .sancteiddrwydd,  a  gogoneddiad  lla-\yn,; 
Rhad,  rhad  fydd  antliein  Sion,  am  fath  annrhaetjiol  dd^wtl 

4  Mae  'r  moddion  a'r  dybenion,me-%vnc\vlwmsicr-ia'^i>3 
*Does  fodd  fod  gwell  sefydliad,  mae'n  ddoethj  o  ras  jil 
1*rif  ddyben  ethol  ydoedd,'derchafu  gras  fy  Nu^,  [UawrK     ■; 
Acwrtb  wneyd  hyny  achub,  niyrddij-nau  o  tidynoiryvv. 


16 

5  Anfeidrol  faith  ryfeddol,  yw  'r.ffordd  a  drefnodd  ef, 
T  dd'od  a'i  eiddil  bobl,  yn  iach  i  ganol  nef, 
Darparodd  ar  eu  medr,  ryw  fiynnon  bur  ddidrai, 

Er  cysur  i'r  anghenog",  mae  'n  golchi  'r  euog-  rai. 

6  Mae  yma  bob  cysuron,  clod  am  y  ffynnen  lawn, 
Myrddiynau  yn  cael  eu  golchi  heb  ddim  i  dalu  iawn  ; 
Rhinweddau  'r  fiynnon  yraa,  sy'n  para  byth  heb  drai, 
Anturia'  finnau  iddi,  er  cymmaint  yw  fy  mai. 

7  O  f'  enaid  gwel  addasrwydd,  y  person  dwyfol  Iiwn, 
Anturia'  iddo  'th  fywyd,  a  bwrw  arno  'th  bwn  : 

Mae  'n  ddyn  i  gydymdeimlo,  a  'th  hoU  wendidau  i  gyd, 
Mae  'n  Dduw  i  tynu  'r  orsedd,  at  ddiafol,  cnawd,  a  byd. 

HYMN  14. 

JRhi7iiMedd gKtaedj  cyminod,yn  ddigonol  i  daivelu  eucgrviydd. 

1  Tr\  AETH  i  mi  iechydwriaeth,  trwy  eitha'  chwys  a 

XJ  gwaed, 

Mae  'n  codi  pechaduriaid,  o'r  dyfnder  ar  eu  traed  : 
'Dai  byth  i  ymofyn  haeddiant,  trwy  'r  nef  na'r  ddaear  lawr, 
Ond  haeddiant  pen  Calfaria,  rhinweddau  'r  aberth  mawr. 

2  Pan  oedd  euogrwydd  creulon,  yn  llosgi  fel  y  tan, 
A  Satan  yntau  'n  rhifo  fy  meiau  fuwr  a  man  : 
Anfeidrol  haeddiant  lesu,  a  wnaeth  i'r  glorian  droi, 
A'i  nefol  ymddangosiad,  wnaeth  i'm  gelynion  fioi. 

3  Fe'ra  siomwyd  gan  y  ddaear,  fe'm  siomv/yd  gan  y  byd, 
Fe'm  siomwyd  gan  fy  nghalon,  yn  fwy  na'r  rhai'n  i  gyd: 
Mewn  rayrdd  o  demtasiynau,  a  mil  o  groesau  'r  llawr, 
Ni  safodd  neb  yn  ffyddlon,  ond  iy  Eiriolwr  mawr. 

4  O  Arglwydd  dyro  olwg,  ar  dy  anfeidrol  rym, 
Yn  wyneb  Jioll  ddichellion,  a  Hid  gelynion  113  m  : 
Un  olwg  ar  dy  haeddiant,  yr  iawn  anfeidrol  fawr, 
A  wna  i  bob  gelyn  giho,  a  chwympo  oil  i  lawr, 

5  O  Arglwydd  Dduw  rhagluniaeth,  ac  iachawdwriaeth 
Tydi  sy'n  llywodraethu,  y  byd,  a'r  nef  dy  hun  :        [dyn, 
Yh  rvyncb  pob  rhyw  g'ledi,  y  S3dd  neu  etto  a  ddaw, 
Dod  gadarn  gj^mhorth  imi,  i  lechu  yn  dy  law. 


17 

6  Er  cryfed  ydyw  *r  gw}'ntoedd,  a  ckedeirn  donau  'r  m6r, 
Doethineb  ydyw  'r  Llywydd,  a'i  enw  yn  g-adarn  lOR  ; 
Er  g-wiietha  dylif  pechod,  a  llygredd  o  bob  rhyw, 
Diang-ol  b}-!!!  heb  soddi,  am  fod  yr  Arch  yn  Dduw. 

r  O  am  gael  ffydd  i  edrych,  gyda  'r  angylion  fry, 
I  foi-  yr  iachawdwriaeth,  dirgelwch  ynddi  sy'; 
Dwy  natur  mewn  un  Person,  yn  g"yson  yno  a  gaed, 
Anfeidrol  a  thrag'wyddol,  yw  rhinwedd  dwyfol  waed. 

HYMN  15. 

Dymuniad  enaid  llwythog  am  sylfaen  safadvjy. 

1  TX  f  M  A  odfa  newydd,  O  Arglwydd  dyro  rjon, 
\J    I  ymladd  a  phla  calon,  a  Hid  g-elynion  Uym  ; 

Mae  llawer  mil  o  bethau,  am  gael  fy  mhen  i  lawr, 
Nid  oes  a'm  ceidw  *n  unig",  ond  gala  'r  Meddyg  mawr, 

2  A  gaifFy  fath  bechadur,  sydd  ffiaidd  aflan  noeth, 
O  flaen  dy  orsedd  sefyll,  pan  elo  'r  byd  3m  boeth  ? 
Pryd  hyn  caf  eglur  wybod,  beth  yw  cyfammod  rhad, 
A  chanu  i'm  Hanwylyd,  yn  hyfryd  dy  fy  Nhad. 

3.  Wrth  geisio  gv/neuthur  pob  peth,  rwy  'nmethu  gwneu- 

tliu  dim,  -     ' 

Wrth  geisio  concro  'mhechod,  'does  ynof  ronyn  rym  : 
Wrth  fyn'd  at  bob  meddygon,  gwaethygu   wnaeth  fy 
Anturiaf  at  yr  lesu,  yn  aflan  fel  yr  wyf.  [nghlwyf, 

4.  Am  graig  i  adeiladu,  fy  enaid  chwllia  'n  ddwys, 
Y  sylfaen  fawr  safadwy,  i  roddi  arno  'th  bwys  ; 
Bydd  melys  yn  yr  afon,  gael  craig  am  deil  i  T  Ian, 
Pan  byddo  pob  ystormydd,  yn  euro  f  •  enaid  g\van. 

5.  O  Arglwydd  dysg  i'm  chwilio,  i  wirIonedd?<u'r  gair, 
Nes  d'od  o  hyd  i'r  ceidwad,  fu  gynt  ar  liniau  l^aJ-r  : 
Mae  ef  yn  Dduw  galluog,  yn  gadarn  i  iachaii,  ; ' 

Er  cymmaint  yw  fy  llygredd,  mae  'n  ffynnon  I'm  glanau. 

6.  Pa  Dduw  ymblith  y  duwiau,  sydd  debyg  i*h:  Duw  nl  ? 
Mae  'n  hoffimaddeu  'n  beiau,  mae'n  hoffi  gwi»ando  ein  ^-I 
Nid  byth  y  deil  elddigedd,  gwell  ganddo  drugarai; 

Er  maint  ein  hauneilyngdod,  mae  'i  gariad  yn  par 

b2 


18 

7  Tangnefedd  Duw  yn  ddlball,  sydduwchlawdealldyn, 
A  gadwo  ein  calonau,  a  ninnau  ynddo  'n  un  : 
A  gras  ein  Harglwydd  lesu,  a  chariad  Un  yn  Dri, 
Cymdeithas  dy  Lan  Ysbryd,  fo'n  hyfryd  gyda  ni. 

HYMN  16. 

Am  berson  ac  aberth  Crist, 

\  13  HYFEDD,  rhyfedd  gan  angylion, 
Xv  Rhyfeddod  fawr  yngolwg  ffydd  ; 
Gwel'd  rhoddwr  bod,  cynnalivvr  helaeth, 

A  rheolwr  pob  peth  sydd  ; 
Yn  y  preseb  mewn  cadachau, 

Ac  beb  le  roi'i  ben  i  lawr, 
Etto  dysglaer  lu  'r  gogoniant, 

Yn  ei  addoli  ef  yn  awr. 

0  Diolch  byth  a  chan  mil  diolch, 
Diolch  tra  bo  ynof  chwy tb  ; 
!    Am  fod  gwrthddrych  i'w  addoli, 
A  thestun  can  i  bava  byth  ; 
Yn  fy  natur  wedi  ei  demtio, 

Fel  y  gwaelaf  o  ddy^olryw  ; 
Yn  ddyn  wedi  amgylchu  a  gwendid, 
Ac  yn  anfeidrol  by wiol  Dduw. 

3  Fiin  bo  Sinai  i  gyd  yn  mygu, 

A  sain  yr  udcorn  uchaf  raxjd  ; 
Caf  fyn'd  i  wledda  dros  y  terfyn, 

Yngrym  'r  aberth  heb  fy  Uadd  ; 
Mae  ynddo  yn  trigo  bob  cyflawnder, 

Llon'd  gwag-le,  colledigaeth  dyn  ; 
Yn  yr  adwy  rhwng  y  ddwyblaid, 

Gwnaeth  gymmodtrwy  offrym  u  ei  hun. 


HYMN  17. 

Dedivyddivch  yr  ochr  draw, 

%  /^S  rhaid  wynebu  'r  afon  donog, 
x^  Mae  un  i  dori  grym  y  Hi'  ; 
lesu  f  *  Arch-ofFeiriad  flfyddlon, 
Dyna  ddigon  byth  i  mi  ; 


19 

Yn  le  \Taed  caf  waeddi  cone  west, 
Ar  angeu,  ufFern,  byd,  a*r  bedd  ; 

Trag'wyddoldeb  byth  heb  bechu, 
Yn  ogoneddus  ar  ei  wedd- 

2  Yn  lie  carlo  corph  o  lygredd, 

Cyd  dreidio  a'r  cor  yn  danbaid  fry  ; 
I  ddiderfyn  ryfeddodau, 

lechydwriaetli  Calfarl  ; 
Byw  i  wel'd  yr  anwelcdig", 

Fa  farw,  ac  sydd  etto  *n  fyw  ; 
Trag'wyddol  anwahanol  undeb. 

A  chymdeithas  a  fy  Nuw.  * 

3  Yno  caf  dderchafu  'r  person, 

A  oeododd  Duw  yn  lawn  ; 
Heb  ddychymyg,  lien,  na  gorchgudd, 

A'm  henaid  ar  ei  ddelw  *n  llawn  ; 
Ynghyradeithas  y  dirgelwch, 

Dadguddiedig  yn  ei  glwy'  ; 
Addoli  'r  mab  i  drag*\vyddoldeb, 

Hebgolli  'ngolwg  arno  mwy. 

4  O  am  bara  i  uchel  yfed, 

O  ffrydiau  *r  iechydwriaeth  fawr  ; 
Nes  fy  hollol  ddisychedu. 

Am  ddarfodedig  bethau  'r  Uawr  ; 
Byw  tan  ddysgwyl,  am  fy  Argl\yy4d3 

Bod  pan  ddel  yn  effro  iawn  : 
I  agoryd  iddo  yn  ebrwydd, 

A  mwynau  ei  ddelw  'nllawfi. 

5  Nis  dlchon  byd  a'i  hoU  deganau, 

Foddloni  fy  serchiadau  'n  awr  ; 
A  ennillwvd,  ehangwyd, 

Yn  nvdd  nerthfy  Arglwydd  mawr  ; 
Efe,  nid  llai,  a  all  eu  llenwi, 

Er  mai  di  amgyffred  y  w  ; 
O  am  syllu  ar  ei  berson, 

Rhyfeddod  pob  rhyfeddod  y\y. 

6  O  na  chawn  ni  dreulio  *n  nyddiau, 

Yn  fy  wyd  o  dderchafu  ci  waed  • 


20 

Llechu  'n  dawel  dan  ei  gysg"od. 
By  w  a  marw  wrth  ei  draed  ; 

Carjo  'r  groes  a  pbara  i  chodi, 
Am  mai  croes  fy  mhriod  y  w, 

YmddifvTu  yn  ei  berson, 
A'i  addoU  effy  NUW. 

HYMN  18. 

Hiraethu  am  adnabod  Duhx). 

X  f\  AM  dreiddio  i'r  adnabyddiaeth, 

V-/   O'r  unie  wir  a  bywiol  Dduw  ; 

*r  fath  radd^  a  fyddo  'n  lladdfa, 

I  ddychymygion  o  bob  rhyw  ; 

Credu  'rgair  sy'n  d'we'yd  am  dano. 

Am  ei  natur  sanctaidd  wiw  ; 
Yn  farwolaeth  i  bechadur, 

Heb  gael  iawn  i'wgadw  'n  fyw. 

2  Mae  Duw  anfeidrol  mewn  gogoniant, 

Er  mai  Duw  y  carriad  yw  ; 
Wrth  ei  gofio  i  mi  *n  ddychryn, 

I  mi  ddolur,  ac  yn  friw  ; 
Ond  yn  mhabell  y  cyfarfod, 

Mae  'fe  yno  yn  llawn  o  hedd  ; 
Yn  Dduw  cymmodlon  wedi  eist«dd, 

Heb  ddim  ond  heddwch  yn  ei  wedd* 

3  Yno  mae  fy  mwyd  a*m  diod, 

Fy  noddfa  a'ra  gorphwysfa  wiw  ; 
Fy  meddyginiaeth  a  fy  nhrysor, 

TwTcadam  anfethedigyw  j 
Yno  mae  fy  hoU  arfogaeth, 

Yngwyneb  fy  ngelynion  cas, 
Mae  'my  wyd  yno  yn  guddiedig. 

Pan  b'wi'  ymladd  ar  y  maes. 

4  Gael  Duw  yn  dad,  a  thad  yn  noddfa, 

Noddfa  yn  graig,  a'r  graig  yn  dwr, 
Mwy  nis  gallaf  ei  ddymuno, 

Yn  dd'ogelwch  im'  mewn  tan  a  dw'r 
O  bono  ef  mae  fy  nigonedd, 

Ac  ynddo  trwy  fyddinoedd  af, 
Hebddo  eiddil  gwan  a  dinerth. 

Colli  'r  dydd  yn  wir  a  wnaf. 


'Y'l 


21 

HYMN  19. 

DuKi}  yu  ddigon  yn  ivyneb  pob  gelyt^. 
MAE  torf  o  'lynion  creulon, 


Lin  fy  nghaelyn  Ian  i  lawr  ; 
Ac  yn  gwaeddi  am  fy  my  wvd, 

Gwynfyd,  meddant,  welai  'r  awr  : 
Dwyfol  allu,  dal  fi  'fynu,  rhag  fy  maeddu, 
Y'ng-wyneb  torf  o  elynion  cas. 

2  Addewaist  ti  na'm  rhoit  i  fynu, 

Ac  na'm  ilwyr  adewit  chwaith  ; 
Orvd  y  rhoit  i'm'  y  dyddanydd,  4| 

Pur  i'm  harwain  ar  fy  nhaith  : 
Rho  i  mi  brofiad,  trwy  dy  gariad,  o  gyilawniad,* 
Pur  addewid  fawr  y  nef. 

3  y  mae  yn  yr  addewidion, 

Foroedd  mawrion  heb  ddim  trai  ; 
O  gysuron  i  drueiniaid, 

Pechaduriaid  mawr  eu  bai  : 
Fely  cefnfor,  acyn  rhagor,  y  mae  trysor, 
Addewidion  mawr  fy  Nuw. 


HYMN  20. 

Can  nezvydcl  t'r  Oen  a  laddiayd. 


'W- 


Yr  Oen  ar  Orsedd  Nefo'dd  : 
Par'towch  i'w  Enw  newydd  Gan, 
Na  cha'dd  o'r  bla'n  ei  hadrodd. 

2  Boed  i  Henuriaid  blygu  o'i  fia'n, 

A'r  Eglwys  Ian  addoli  ; 
A  Phiolau  iiawn  o  'rogku  per, 
A  Th'iynau'u  mwyn  ber  foli. 

3  Y  rhei'ny  yw  Gweddian'r  Saint, 

A*r  Hymn.'sU  maentyn  ganu  : 
Hoff  yw  ein  Mawl  gan  lesu  mwyn, 
A  gwrandc'n  Cwyn  mae'n  garu. 

4  Trag'wyddol  Dad  pwy  gaiffheb  gel 

Edych  i'th  ddirgel  'Wyllys  ? 
Y  Mab  a  gymmer  y  Llyfr  cae 
I  ddadgloj  'i  Seiiiau  dyrus. 


22 

5  Dy  Arfaeth  fawr  fe  a'i  cwblha, 

Y  Mab  }  n  dda  a'i  haeddai  ; 

Wele'n  ei  Law  Alhveddi'r  Nef, 

Ac  Uffern  gref  ac  Angau  ! 

6  I'r  Oen  a  laddwyd  gynt,  y  b'o 

Byth  Deyrng-ed  o  Fendithion  ; 
Gog-oniant,  Paixh,  a  Mawl,  Ameriy 
F'o  ar  dy  Ben  fel  Coron. 

7  Ti  brynaist  ein  Henldiau  a  Gwa'd, 

Gan  ddwvn  rhyddhad  in'  felly, 
Brenhinoedll  'Fteiriaid  gwnaethost  ni, 
C^wn  gyd  a  thi  deyrnasu. 

8  Y  grasol  a'r  natiiriol  Fyd 

rth  Law  i  gyd  meddiennaist  ; 
Nac  oeda'n  hir  ond  tyr'd  i  lawr, 
A  dw;^  yr  awr  adde  waist. 


HYMN  21. 

Cnuahoddiad  yr  Efengyl,  nue  Fivyd  a  Gviisgad  YsprydoL 

1  /^  Wrandiiwed  Clastiau  pob  Dyn  byw, 
V-T   Llawened  pob  rliyw  Galon, 

Mue  Udgorn  yr  Eiengyl  fwyn 
Yn  gulw'n  addfwyn  arnom. 

2  Pob  Enaid  yn  newynog-  sy* 

Ar  Wynt  a  fa'n  ymbortbi, 

Na  ddichon  boll  Deganau'r  Byd 

Mo'ch  Enaid  drud  ddigoni. 

2  Doethineb  Daw  darparodd  hi 
Wledd  i  gael  Uonni  Eneidiau  ; 
A  geilw  bawb  sy'n  blysio'r  fiar 
I  brofi  ei  Harlwyadau. 

4  Dewch  cbwi  sy'n  blysio'r  Ffrydiau  byw, 
A'ch  henaid  gwiw  ar  drengu  ; 
Cewch  dorri'ch  syched  yma'n  siwr 
A*r  by wiol  Ddw'r  a  bery. 


.23  i 

5  Afonydd  Gras  a  Char i ad  sydd 

Fel  M6r  di-ddyspydd  yma, 
Llawn  lechydwriaeth  i'r  rhai  blin, 
Fel  Llaeth  a  Gwin  ddylifa. 

6  Chwy-ch\yl  sy'n  dlawd  a  noethion  lawn 

Yn  gweithio'n  llawn  Gofidiau, 
I  wneutliur  Gwisg  o'ch  eiddo  'ch  hun 
Na  chuddia  'r  un  o'ch  Beiau. 

7  Dewch,  gwisgwch  eich  Heneidiau  byw, 

A'r  Wisg-  g-an  Dduwddarparwyd, 
A  wnaedtrwy  Lafur  ei  Fabrhad, 
Ac  yu  ei  Wa'd  y  lliwwyd. 

8  Duw  mawr,  Trysorau'th  Ras  a  gelr 

Fel  bythol  Aur-fwyn  gloddiau, 
Fel  eiii  Trueni,  dyfnion  yri', 
Di-derfyn  fel  ein  Beiau. 

9  Pyrth  hyfryd  Gras  y  'Fengyl  sydc! 

Y  Nos  a'r  Dydd  yn  agor ; 
Duw,  i  ddivvallu'n  Heisiau  gwael 
Ni  ddewn  i  g^el  o'th  Drysor. 


HYMN  22. 

Addcwidion  y  Cyjainmod  Gras. 

1  r^IFYRRU'N  Hoes  mewn  oferhynt 
jLJ     'R  y'm  ni  *  gasgiu  Gwegi  a  Gwynt  5 
Y  Byd  a'r  goreu  o'i  Bethau  da 

Newynu  Enaid  Dyn  a  wna. 

2  Dewch  i  gael  Bwyd  i'ch  Henaid  byw, 

Sydd  fwy  sylweddol  gan  eich  Duw, 
O'l'  fath  a  fwytty  Angylion  fry 
A'r  seintiau  mewn  Gogoniant  sy*. 

0  Duw  a'n  diwalla  ni'r  un  wedd, 
A  lleinw  ein  Calonnau  a  Hedd  ; 
Trwy  Lw  ac  Ammod  cadarn  iawn 

Mae'n  rhoi  o'i  Ras  Helaethrwvdd  Uavvn. 


24 

4  Dewch,  fe  vma'n  Henaid  brwnt  yn  Ian, 

Fe  ylch  ein  Brychau  fawr  a  man, 

Mewn  ffynnon  werthfawr.  sefyrhon 

A  ddaeth  o  ystiys  Crist  a'i  fron. 

5  Ein  hoU  Euogrwydd  ft'wrdd  a  fly, 

Er  bod  ei  Liw  fel  Uffern  ddu  ; 
I'r  Mor  ein  Beiau  teflir  hwy, 
Na's  gellir  cael  mo  honynt  m\vy. 

HYMN  23. 

Gvjynfydedigr'voydd  Amser  yr  Efengjl,  neu  Ddatguddiad  o 
Grist  i'r  luddewon  a'r  Cenhedloedd. 

1  TV/TOR  hardd  yw  Traed  y  rhei'ny  sy* 
i.YA     Yn  sefyll  ar  fryn  Seion  fry, 

Yn  dwyn  i'n  lechydwriaeth  wiw, 

A  Geiriau  Heddwch  oddi  wrth  Dduw. 

2  O  pa  mor  felus  ac  mor  fwyn 

Yw  y  Newyddion  maent  yn  ddwyn  ? 
Gwel,  Seion,  dy  Waredwr  mawr, 
A'th  Frenin  yn  teyrnasu  'n  avvr. 

3  Ein  Clustiau  dedwydd  yw  y  rhal'n 
Sy'n  g-wrando'r  h)fnd  siriol  sain, 
Brenhinoedd  a  Phrophwydi  fu 
Am  g-lywed  hon,  ni  chlywsant  hi. 

4  A'u  Uygaid  dedwydd  y'nt  yn  wir, 
Sy'n  g'wel'd  Goleuni  'r  'Fengyl  bur ; 
Hir  ddisgwyl  hwn  y  bu'r  hen  Saint, 
A  marw  heb  ei  wel'd  a  wnaent. 

5  Y  GwilJedj'ddion  o  un  fryd 
Dyrchatant  Lef  i  ganu  'nghyd  ; 
Caersalon  dyrr  i  maes  mewn  Can, 
A'r  lleoedd  anial,  llawenban'. 

6  Dmoethi  ei  Fraich  mae'n  Harglwydd  mawr, 
Ar  led  dros  Wyneb  daear  lawr  ; 

CafFed  Cenhedloedd  o  bob  rhy  w 

Wel'd  eu  Hiachawdwr  mwya  a'u  Duw. 


25 

HYMN  24. 

Gorfoledd  Ffydd^  neu  Gariad  anghyfnemdiol  Crist, 

1  T)WY  ddamnia'r  Etholedig  rd  ? 

X    Can's  Duw  sydd  yn  eu  cyfiawnhau  j 
A  Gwaed  yr  Oen  fel  Ffrwd  neu  Nant 
Yn  tynnu  eu  Pechodau  i  bant. 

2  Pwy  farna'r  Saint  i  UfTern  mwy  ? 
Crist  a  fu  farw  drostynt  hwy  ; 

I  g-wpla'r  lechydwriaeth  wiw, 
Cyfododd  ef  c  farw  i  fyvr. 

3  A  byw  y w  ef,  mae'n  eistedd  fry, 
Dros  byth  i  eiriol  drosom  ni ; 

Oddi  \vrth  ei  Gariad  pwy'n  gwahjin  ? 
Neu'n  temtia  i  anobeithio'n  ian  ? 

4  Nid  erlid  raavVT,  na  thrallod  maith, 
Newyn  na  Chledd  na  noethni  'chv/aitb^ 
Yr  hwn  a'n  carodd  a'n  cryf  ha, 

J  Mwy  na  Ciiongcwerwyr  fe  a'n  gwna. 

5  Ffydd  sy'n  gorchfygu  a'i  Nerth  mawr, 
Mae'n  g-orfoleddu  yn  Angau  awr  ; 
Crist  y w  ein  Bywyd  ni  a'n  Gryiw, 
Tro'r  Atteg'  hon  ni  chwympwn  ddim. 

6  Nid  dini  ag-  alio  dynlon  wneud, 
Na  Diafol  y  Cyhyddwr  ddweud. 
All  droi'i  Drugaredd  ef  er  bj-n, 
Neu'n  Calon  cddiwrth  Crist  a  dynn. 

HYMN  25. 

Ehi  G'sjendid  ein  hunain  a  Christ  ein  ITerth. 

1  "DAN  glywy'r  lesu'n  dweud,  '•  Y  bydd 
A    *'  I  mi  gaei  nei'th  yn  oi  fy  Nydd  ;" 
'Rwy'n  Uawenliau  mewn  trailed  trist, 
A'm  Pwys  ar  Ras  digonol  Crist. 

2  Ymffrostio'r  wyf  mewn  gwendid  gwael, 
Nertb  Crist  fel  hyn  bydd  im'  ei  gael ; 
Pan  rdwyf  wan,  'rwy'n  gadarn  Glan, 
Gras  yw  fy  Nbariao,  Crist  yvv'm  Can. 

C 


26 

3  Mi  allaf  wneud,  neu  ddiodde'n  rhydd 
Bab  peth  o's  f  Arglwydd  yno  fydd; 
O's  Poen,  bydd  Pleser  am  ei  ben, 
Tra  b'o'i  Law  asswy  dan  fy  Mhen. 

4  Ond  o's  ymedy  Duw  unwaith, 
A'n  gado'n  hunain  Avrth  y  Gwalth, 
O's  Profedigaeth  nqwydd  ddaw, 
Cawn  wel'd  ein  GweiKlid  maes  o  law. 

5  Fel  Samson  goUei'i  Wallt  iin  pryd, 
Cwrdd  a*r  Philistiaid  fu  iddo'n  ddrud; 
Ymdrechu  a  hwy  yn  Uesg-  yv  aeth, 

A  choUi'i  Lygaid  wedi'n  wnaeth. 


^O 


HYMN  26. 

Buddugoliaeth  ar  Angau, 

Am  gael  Ffydd  fuddugol  fawr 
I'm  llonni  yn  fy  marwol  awr  ; 
I  alia  gorfoleddxi'n  hy 

Ar  Angau  a'i  holl  erchyll  Lu. 

Yn  Uawen  a'm  hell  Nerth  i  gyd, 
Cawh  ganu'n  braf  ar  hyn  o  Isryd  ; 

Y  -Bedd,  p'le  mae  dy  Fost  a'th  Rym  ? 
Ac  Angeu,  p'le  mae'th  Golyn  llym  ? 

O's  ^mnwyd  Pecliod,  sicr  v.-y', 
Nad  oes  gad  Angau  Golyn  mwy  ; 

Y  Ddeddf  am  Bechod  damnio  mae, 
Ond  Crist  fa  farw  i'm  rhyddhau. 

O  diolch  fytli  i  Frenin  Nef, 

Duw'r  fuddugoliaeth  ydy  w  ef ; 
Cojigcwerwyr  gwnaethni'n  Angau  trist 
Trwy'n  by w'iol  B^w  a'n  Harglwydd  Crist. 

HYMN  27. 

Gxvyn  en  bydy  3feir=w  sy'n  marvjynyr  Arghvydd. 

C^  Ly  well  Lai3  o'r  Nef,  cyhoeddi  mae, 
-/   Gwyn  fyd  y  Meirw,  dduv.'icl  rai ; 
Ku  Henwau'n  perarogli  sydd, 

A'u  cv>-sg  ya  esmwyth  yn  y  Pridd. 


27 


3  Yn  lesu  marw'n  ddedwydd  maent, 
Mor  felus  ydyw  Hun  y  Saint  ! 
Rhj'^dd  oddiwrth  Becliod  g-wnaethpwyd  hvv'v, 
A  Dioddefiadau  a  Maglau  mwy. 

3  Ymliell  o'r  Byd  a'i  Draiterth  trist 
Maent  yn  bresennol  gyd  a  Christ  ; 
Llafurus  Waith  ei  Bywyd  brau 
Mewn  Gwobr  mawr  diweddu  mae. 


^O 


HYMN  28. 

Nerth  oV  Nefoedd  I'r  Saint. 

B'le  daw'n  g-wan  Feddyliau  prudd  ? 
B'le  ffodd  ein  Cryfder  ni  a'n  Ffydd  ? 
A  ddarfu  i'r  Fall  a  Phechod  ladd  ? 
Ein  holl  gyssuron  o  bob  gradd 

2  A  'nghof'sora  ni'r  g-alluog-  lor 

A  wnaeth  y  Ddaear  oil  a'r  Mdr  ? 
A  all  y  Fraich  a  wnaeth  bob  Peth 
Ddiffygio  dimneu  fyn'd  ar  feth  ? 

3  Trysorau  o  Nerth  trag'wyddol  sy' 

Yn  ein  Jehofa  nefol  fry  ; 
Rhydd  Oruchafiaeth  i'r  di-rym, 
A  sathra'i  holl  Elynion  llym. 

4  Nerth  Dyn  yn  uniga  \vanh5, 

A  chryfdwr  le'ngctyd  blino  wna  ; 
Ond  ni  ty'n  disgwyl  wrth  ein  Duw, 
Cawn  Nerth  fwy-fwy  tra  f'omyn  byw. 

0  Saint  fel  Eryrod  hedeg  wnant, 

A  Phrawf  o'r  gwynfyd  nefol  cant 
Ne's  delont  i'r  dedwyddol  Dir  ; 
Lie  mae  Digiyfwch  perffaith  pur. 

HYMN  29. 

Tr  Yrfa  Grist*  nogol. 

1  TTXEflTrowch  Eneidiau  llesg,  deffrowch, 
JL/  Pob  Meddwl  ofnus  ymaith  rhowch ; 
Rhedwch  yr  Yrfatua'r  Nefj 

Trwy  gym'ryd  Ffydd  a  Chalon  gref. 


28 

2  Ffordd  gul  a  dreiniog  yw'n  ddiau, 
Ac  yspryd  Dynion  sy'n  liesgau  ; 
Ondy  Duw  mawr,  ei  angholio  maentj 
Sydd  yn  'chwanegu  Nerth  y  Saint. 

3  Nerth  mawr  yr  Hollalluog  Dduw 
Newydd  o  byd  ac  ieuangc  yw, 
Lleihau  na  darfod  byth  ni  wna, 

I  drag'wyddoldeb  y  parha. 

4  Efe  yw'r  Ffynnon  loyw  ffrwd-laivn^ 
Acyfed  byth  o  honi  cawn  ; 

Pan  drengo  rhei'ny  bob  yr  un 
Sy'n  pwyso  ar  eu  Nertii  cu  hun, 

5  Chwyrn  fel  Eryrod  leuaingc  by, 
Ni  hedwn  tua'th  Drigfan  fry, 
Ar  Aden  Cariad  gadarn  gref", 
Heb  Sino  yn  y  Ffordd  i'r  Nef. 


HYMN'  30. 

Gv:£lthredoedd  Moses  a'r  Gen. 

1  l\/rOR  gref  yw'th  Fraich  alliiog  Dduw ! 
JlVx   O  pwy  nid  ofnei'th  Enw  gwiw  ? 
lesu,  mor  felus  yw  dy  Ras  ! 

O  pwy  na  charei'r  Oen  a'i  *  Dras  ?  *Perthynas. 

2  Gwnaeth  mwy  na  Moses,  hen  Was  Duw, 

Ein  Prophwyd  mawr  a'n  Brenin  y w ; 
Gwaredodd  ni  aUnern  gaeth, 
A  dysgu'n  Genau  i  ganu  wnaeth. 

S  Yn  y  M^r  Coch  trv/y  Foses  bu 

I'r  Aiphtiaid  foddi  a'u  hoU  Lu  ; 
Ond  Gwaed  yr  Oen  sy'n  cuddio'n  Bai, 
A  boddi'n  hoU  Euogrwydd  mae. 

4  A  Manna  porthwyd  Israel  gynt. 

Pan  trwy'r  Anialwch  'r  oedd  eu  hjT^t ; 
Ond  lesu  bortha'n  Ilenaid  by  w, 
A'i  Gnawd  ef,  Bara  bywiol  yw. 


29 

5  Moses  o  bell  y  gwelodd  e' 

Wlad  Canaan,  heb  fyn'd  byth  i'r  lie  ; 
Ond  Crist  a  ddwg  i'r  Nef  bob  un 
0*i  Bobl  g-yd  ag  ef  ei  hun. 

6  Yna*n  Llawenydd  fydd  yn  llawn, 

A  theimlo  Fflam  wresoccach  cawn ; 
A  chanu'n  beraidd  iawn  heb  boen 
Gin  Moses  byth  a  Chan  yr  Oen. 

HYMN  31. 

J\fa'wl  am  Barhad  mewn  Gras. 

1  T  >R  unlg  ddoeth  anfeidrol  Dduw 
X  Ein  Prynwr  byw  a'n  Llywydd, 
Rhoed  pawb  o'r  Seintiau  sydd  yn  bod 
Dan  Wybren  Glod  yn  ufudd. 

2  A'i  Gariad  Hollalluog  lor  ; 
A'i  Gyngor  ac  a'i  Ofal, 

Rhag  Angau  ein  gwaredu  wna, 
A  Phechod  a  phob  Magal. 

3  Fe  a  gyflwyna'n  Henaid  ni 
Yn  berffaitli  di-frycheulyd, 
Ger  bron  ei  Ogoneddus  wedd, 
Gyd  a  Gorfoledd  hyfryd. 

4  Yna'r  holl  Had  dewisol  fry 
Crvnt  gwrdd  o  ddeutu  'i  Orsedd, 
I  foli  ei  Ras  ef  a'i  fawrhau, 

A  thraethu  'i  Wyrthiau  rhyfedd. 

5  I  Dduw  ein  Prynwr  goruwch  neb, 
Nerth  a  Doethineb  perthyn, 
Coronau  o  Ogoniant  byth 

A  Mawl  di-lyth  heb  derfyn. 

HYMN  32. 
Pechod  gvireiddiol ;  neu,  Adda  y  Cyntaf  a^r  All. 

OTROWN  yn  ol  i  wel'd  lie  cad 
Ein  gwaei  Ddechreuad  cyntaf ; 
Mae'n  Nattur  wedi  'i  dryllio*n  drwm, 
A*ullygru  *Nghwdwm  Addaf ! 

c2 


30 

2  I'r  hyn  sy'  dda  gwrthwyneb  y<m, 

I'r  drwg-  yn  hylym  hwyliis  ; 
Ein  Meddwl  T'w'llwch  yw  joi  llawn, 
A  chyndyn  iavvn  yw*ii  H'w'llys. 

3  Ein  llunio  wnaed  mewn  Pechod  gwael, 

C}Ti  i  ni  gael  Bywiollaeth  ; 
A  phan  anadlom,  gweithio  wna 
Anwiredd  a  Marwolaeth. 

4  Mor  nerthol  yn  ein  Gwaed  bob  Gwedd 

Y  g\veithia*r  Llygredd  anfad  ; 
Rhedeg"  a  chyd-gymmysg-u  mae 
Tr\vy*n  holl  Wy-.hennau*n  wastad. 

5  Gwyllt,  aiiach,  fel  y  Gwreldd}Ti  hen, 

A  fydd  pob  Cang-en  hefyd  ; 
P'odd  y  disgwyliwn  Ffrwythau  byw 
0*r  cyfryw  Bren  di-fywyd  ? 

5  Pa  Ddyn  a  ddiclion  ddwyn  Peth  g-lan 
O  fydyr  aflan  Foddion  ? 
Neu  pwy  all  dynnu  Dyfroedd  iach 
O  ffiaidd  afiach  Ffynnon  ^ 

7  Ond  tl'r  galluog  Dduw*n  ddlau 

A  all  lanhau'n  Naturiaeth, 

A  Clirist  a*i  Ras  g-orchfygu  wna 

Bob  Pechod  a  Marwolaeth. 

8  Addaf  yr  Ail,  adferu  wna 

Adfeiliad  Adda'r  cynta' ; 
I*r  Gallu  sy'n  ail  greu  ein  Llwch 
O  seiniwch  bawb  Hosanna. 


HYMN  33. 

Crlsi  Icsu  Oen  D:i'-vyn  caelei  addoliganyr  holl  Greadigaeth. 

1  TTXEWCH  a  chydseiniwch  hyfryd  Gaingc, 
XJ'     A'r  holl  Angj-iion  cylch  y  Fuingc, 
Tafodau  deng  Mil  sydd  i'r  rhai'n, 
OvA  uxi  Llawenydd  oil  a  Sain. 


51 

2  "  Teilwng  yw'r  Oen  ga's  farwol  Ghvy*, 

"  Gael  ei  ddjTchafaj"  meddant  hwy: 
<'Teilwng,"  attebwn  ninnau,  *'yw  c', 
"  Yr  Oea  fu  farw  yn  ein  lie." 

3  Ein  Harglwydd  Icsu  teilwng  yw 

O  Barch  a  Gallu  oddi  wrth  Dduw  ; 
Bendithion  mv>'y  nag  allom  ni 
Byth,  Arg-lwydd,  roi,  a  f 'o  i  ti. 

4  Boed  i  Drig-olion  Nef  a  Llawr 

Ac  Awyr,  Dw'r  a  Moroedd  mawr, 
Ddyrchafu  'i  Ogoniant  ef  a'i  Ras, 
A  rhoi  'i  drag'vvyddol  Glod  i  ma's. 

5  Yrholl  Gre'dig-aeth,  ag  un  Lief, 

Fcndithio  'i  Enw  sanctaidd  ef, 
Sy'n  elstedd  ar  yr  Orsedd-faingc, 
A  byth  i'r  Oen  boed  peraidd  Gaingc. 


HYMN  34. 

Mabviysiad.  \ 

1  TTTELE'r  fath  Gariad  rhy  fedd  rhad, 

\  V     A  roddvvyd  arnom  gan  y  Tad  ; 
Ni  Bechaduriaid  farwol  ryw. 
Ein  galw  wnaedyn  Blant  i  Dduw  I 

2  Nid  y  w  beth  synn  ar  hyn  o  Bryd, 
O'a  na'n  hadweinir  gan  y  Byd  ; 
Ni  'nabu'r  Byd  'mo  wir  Fab  Duw, 
Sef  Crist  ei  bun,  peth  athrlst  y  w. 

3  Ac  nid  amlygwyd  etto  erio'd, 

Mor  fawr  ryw  Ddydd  y  cawn  ni  fod  } 
Ond  pan  ddisg\'nno  Crist  oT  Nef, 
Cawn  fod  yn  debyg  id  do  ef. 

4  Ac  yn  ddiammeu  mae  pobun 

S'  a'r  Gobaith  hwnyn  pure  'i  hun 
Oddivvrth  bob  Cnawd  a  Phechod  cas, 
Yn  bur  fel  Crist,  trwy  Nerth  ei  Has. 


52 

3  Am  hyn,  o's  caf,  O  nefol  Dad 
Ran  fabaiddyn  dy  Gariad  rhad ; 
I  orphwys  doed  dy  Yspryd  di 
Fel  C'lommen  ar  fy  Nghalon  i. 

6  Nad  i  mi  mwyach  fel  caeth-was 
Nesau*n  ddi-gred  at  Orsedd  Gras 
Rho  Ffydd  i  lefain  Abba  Dad» 
Ac  arddelfi  yn  un  o'th  Had. 

HYMN  35. 

Tmofyn  am  Borfeydd  Crist  y  Bu^ail. 

1  np  YDI'r  hwn  mae  fy  Enaid  drud 

X      Yn  hoffi  'chlaw  Cariadau'r  Byd  ; 
Myneg-a  i  mi,  fy  Mugail  mwyn, 
Pa  le*r  wyt  ti'n  bugeilio  'th  Wyn  ? 

2  Pa  le  mae'r  Graig-,  pan  fyddo  gwres, 
Sy'n  cadw'r  Defaid  rhag  y  Tes  ? 
Ynghyd    *th  Braidd  mae  f'  Enaid  prudd 
Yn  chwennych  gorphwys  g-anol  Dydd. 

3  Pa  ham,  fy  Arglwydd,  y  caf  fi 

Droi  heibio  oddi  wrth  dy  Ddiadell  di  ? 
'Dyw  f  Enaid  bach  yn  chwennj^h  bod 
Yn  eiddo  neb  ond  Crist  a'i  Nod. 

4  Dil}maf  fi  61  traed  y  Praidd, 

I  'mofyn  am  dy  ber  Borfeydd  ; 
Caf  yno  ryfedd  Wledd  yn  rhad, 
Gwerth  dy  Riddfannau'tii  Glwyfau  a'th  Wa'd, 

5  Dy  anwyl  Gnawd  sydd  Fwyd  yn  wir, 
A'th  werthfawr  Waed  sydd  Ddiod  bur  ; 
A'r  rhai'n  y  porthir  f  Enaid  byw, 
Ne's  dyger  adre'  i  Dy  fy  Nuw. 

HYMN  Z^. 

Gviledd  Cariad, 

3  "IITELE  yma  Rosyn  Saronmwyn, 

VV     Y  Lili  mae'r  Dyffrynnau'n  ddwyn  ; 
A  Phren  y  Bywyd  heb  ei  ail, 
Ac  I^chydwriaeth  yn  ei  Ddail. 


3 


2  Fel  Lili  yn  tyfu  'mhlith  y  Drain, 
Neu  Bren  Afalau  'mysg-  y  rhai'n, 

Un  wedd  'rwy'n  gwel'd  fy  Mhrynwr  drud 
'Mhlith  Miloedd  o  Gariadau'r  Byd. 

3  Tan  Gysgod  hwn  i  eiste'  des, 

I  'mgadw  rhag  y  Poethni  a'r  Gwres  ; 
A'i  Ffrwyth  oedd  felus  iawn  ei  Flas, 
I  borthi  a  llonni  f  Enaid  lla's. 

4  Oddi  3110  darfu  iddo'm  dwyn 

I  Win-dy  ei  nefol  Ras  yn  fwyn  ; 
Fe'm  canfu'n  llesg  fe  dannodd  Len> 
Neu  Faner  Cariad  dros  fy  Mhen. 

5  A  bywiol  Fara  a  nefol  Win 

Fe  lawenha'dd  fy  Nghalon  flin  ;• 
Agorodd  ei  Feddyliau  'i  hun, 
Dangosodd  im*  mor  fwyned  yn*. 

6  Na  'mad  a  mi  fy  Arglwydd  b}i:h, 
Ond  yn  fy  Nghalon  gwna  dy  Nyth  ; 
Tyngheda  Mhechod  ymaith  fyn'd, 
Heb  ddigio  mwy  na  blino'm  Ffrynd. 


1  T    LIV 
JLt   Yn 


HYMN  37. 

CaeljCristynyr  Heol  a'i  ddwyn  efi*r  Egiwjf^. 
LIW  Nos,  pan  oedd  hi'n  dywyll  du 


iS  nych  ceisiais  f '  Arglwydd  cu  ; 
A  Chalon  drist  y  chwiliwn  dro. 
Mi  ceisiais  ef,  ni's  cefais  'fo. 

2  Cyfodais  aethum  dros  y  Dref^ 
Gan  holi'n  fawr  am  dano  ef, 

**  Y  Gwilwyr  glan  a  welsoch  chwi 
Yr  hwn  sydd  hoffgan  f  Enaid  i." 

3  Welthiau'n  fy  Ffordd  y  cawn  i  ef 
Vv'rth  Gyfarwyddyd  lle'w>  rch  Nef ; 
Mi  lammwn  o  Lawenydd  llawn, 
Ei  ddal  ef  a'i  gofleidio  wnawn. 


54 

4  Ml  dygwn  ef  i  Dy  fy  Mam, 

Dai  f  Arglwydd  g-yda  mi  bob  Cam  ; 
I  'stefyll  Seion,  lie  mae'r  Saint 
Yn  cael  eu  geni  i'r  nefol  Fraint. 

5  Rhoes  yno  im'  ei  Galon  fwvn, 
Yr  hon  a  wanvvyd  er  fy  mwyn  ; 
Rho'is  innau  f  Enaid  iddo  'I'e, 
Rhwng  un  a'r  Hall  ca'i  Cariad  le. 

6  Tynghedaf  holl  Deganau'r  Byd 

Na  ddont  i  ddwjm  fy  Heddwch  drud  j 
Na  Phechod  ynof  i'w  gyfii'oi, 
A  pheri'm  Ceidwad.  ffyddlon  ffoi, 

HYMN  38. 

Nerth  Cariad  Crist,  ac  Eiddigedd yr  Enaid  o*i  Chariad 
ei  hun. 

1  IpWY  ydyw  hon  sy*adeg  ei  Phryd 
A   Yn  teithio  fynu  o'r  anial  Fyd  ? 
Gan  faint  y  Blinder  mae'n  ei  ddwyn 

Ei  phwys  sydd  ar  ei  Harglw}  dd  mwyn. 

2  Hon  yw  DywedcU  Crist  ein  Duw, 

A  Phwrcas  ei  Waed  gwertlifawr  yw : 
Ei  Chwyn  a'u  Dymuniadau  maent 
'R  un  a  Lleferydd  pawb  o'r  Saint. 

3  **  O  gad  mewn  Argrapk  f '  Enw  gwael 
"  Fo'd  ar  dy  Law  a'th  Galon  hael ; 

**  Selia  fi  ar  dy  Fraich  fel  Nod, 
**  Mae  eiddo  fyth  i  ti  caf  fod- 

4  '*  Cryfach  nag  Angau  yw*th  Garlad  gwn, 
"  Llifogydd  Llid  ni's  boddent  hwn  ; 

**  I'r  Byd  ac  Uffern  ofer  yw 

"  Byth  geisio  diilbdd  Cariad  Duw. 

5  "  Orid  ofni  Nghalon  ddrwg  yr  wy'i, 

** Rhag  iddi  'mado  rddi  w. ihyt  mwy  ; 
**  Am  hynny  dod  dy  Enw'n  Hon 
**  f^l  disg-lair  Sel  ar  fy  nwy  From. 


35 

{)  "  Ne*s  dygech  i'r  Lie,  ni  ddaw  * 

"  Amheuon  byth  nac  Ofn  na  Braw  j 
«'  Rho'n  fynych  wel'd  dy  Wyneb  di 
*«  A  mynych  glywi  'ddi  wrtbyf  ii. 

7  "  Tyred  f  Anwylyd,  brysia  o  hyd, 
*'  Cwttoga'r  Oriau  heb  aros  cyd  : 
*'  Fel  Iwi-ch  neu  Hydd  ehed  fy  Ner 
*'  Dros  ben  Mynyddau'r  Llysiau  per." 

HYMN  39. 

Duii)  yn  presivylio  gyd  ar  Gostyngedig  aV  EdifeirioL 

1  "rEL  hyn,  niedd  y  goruchel  Up, 

J?  'Rwy'n  llanw  Ngorseddfaingc  fy  hun  : 
Fy  Enw  yw  Duw,  'rwy'n  trigo  fry, 
Py  Nhrag'wyddoldeb  yw  fy  Nhy. 

2  Ond  disgyn  *rwyf  i  Fydoedd  is, 
Mae  gennyf  ar  y  Ddaear  Lys  ; 
Yr  Yspryd  gostyngedig  briw 
Yw'r  Drigfan  bur  wy'n  hoffi  hyrs^-. 

0  Yr  Enaid  Isel  wrth  fy  Ngair, 
A'r  Cystuddiedig  a  tywhair ; 
Calonnau  drylliog  oil  iachaf, 

A  Blinder  Meddwl  esmwythaf. 

4  Am  Bcchod  pan  ymdrechw'i  a  Dyn, 
Gwaaf  iddo  wel'd  ei  ffiaidd  Lun  ;     ' 
Ond  pe  bai'm  Llid  yn  mygu  byth, 
Fe  soddei  dan  fy  Nyrnod  syth. 

5  Dy  nawddol  Ras  a  f 'o  gerllaw, 
Rliag  in'  lewygu  dan  dy  Law  ; 
Fel  hyn  bydd  hyfryd  gennyni  ni 
Am  Ffordd  dy  dadol  Gerydd  di. 

HYMN  40. 

Dydd  Gras  a  Gobaith. 

1  "jV/fEWN  Bywyd  mae  gwas'nacthu  Duw> 
-I-VJL  Dydd  Gras  ac  lechydwriaeth  y  w  ; 
Tra  dalo'r  Lamp  i  losgi  ma's, 

;.'  Auvn  gwaethaf  ^l  gsei  Gras. 


56 

2  By wyd  yw'r  Awr  a  roddes  ef 
I  ochel  Uffern,  ffoi  i'r  Nef ; 
Dydd  yw  gall  Pechaduriaid  gwael 
Fendithion  i'w  Heneidiau  gael. 

3  Y  Byw  fydd  marw,  hyn  a  wyr, 
Y  Meirw  aeth  i  Angof  Ihvyr  ; 

Fe  ddarfu  eu  Cof  a'u  Synwyr  hwy, 
Ni  adwaenant  ac  ni  'dwaemr  mwy. 

4  Eu  Cas  a'i  Cariad  ddarfu  'nawr, 
A*a  Malais  gladdwyd  yn  y  Llawr ; 

Ni  feddant  Ran  o'r  Gwaith  na'r  Draul, 
Nac  o'r  Trafierthon  sy  dan  Haul. 

5  Am  h^Tiny'r  hyn  sydd  yn  fy  Mryd, 
Bid  i  mi  wneud  a'm  Hegni  gyd  ; 

Gan  nad  oes  Dyfais  Gwaith  na'i  Wedd^ 
Na  Ffydd  na  Gobaith  yn  y  Bedd. 

,6  Nid  oes  Pardynau  i  ryddhau 

Mewn  Bedd,  lle'r  ydym  ni'n  nesau  ; 
Ond  Ang-au  a  Thywyllwch  du 
Byth  yno  yn  teyrnasu  sy'. 

HYMN  41. 

Cj/Miojihad  trilby  Ffyddy  nid  triay    Weiihredoedd  ;  neu  V 
Gyfraith  yn  condannioy  Gras  yn  cyfiwwnhau. 

1  i^FER  yw  Gobaith  pob  rhyw  Ddyn, 
Vy    Adeiliocid  ar  ei  Waith  ei  liun  ; 
Wrth  Natur  Calcn  pavvb  sy*  ddrwg, 
Ffrwyth  pur,  na  Gweithred  dda  ni  ddwg. 

* 

2  Yr  luddew  a'r  Cenhedlig  Ddyn. 
A  orfydd  tewi  yn  gyttun, 

Ac  Eppil  Adda  oil  bob  Rhyw 
Safantyn  euogger  bron  Duw. 


Yn  ofer  ymgais  Dynol-ryw 
Eu  cyfiawnhau  gan  Gyfraith  Duw, 
Arg'oeddi  achondemnio  o  hyd 
Yw'r  hyn  ag  all  y  Ddeddf  i  gyd. 


4  Icsu,  dy  Ras  mor  werthfav/r  y  w. 
Pan  gredom  yn  dy  Enw  gwiw  ; 
DerbjTi  Cyfiawnder  mae  ein  Ffydd 
Sy'n  cyfiawnhau'r  Pechadur  prudd. 

HYMN  42. 

Acigenhedliad. 

1  "VTID  Ffurfiau  allanol  o  un  Rhyw, 
X^    Na  dim  Defodau  a  rees  Duw, 
Nac  'Wyllys  Dyn  na  Gwaed,  medd  ef, 
All  godi  Enaid  fynu  i'r  Nef. 

2  Ewyllys  Duw,  nid  Dysg-  na  Thr'a's, 
A'n  crea  yn  Etifeddion  Gras  ; 

Ein  g-eni  ar  Ddelw  Crist  Mab  Duw 
Yn  Ddynion  newydd  rasol  Ryw. 

3  Yr  Ysbryd  Glan,  fel  Gv/ynt  o'r  Nef, 
Ar  Feibion  Cnawd  anadla  ef, 

A  newid  yr  hoU  gnawdol  Fr)'d, 
A'r  Dyn  mewn  dull  o  newydd  dyd. 

4  Ein  Henaid  pan  fy whair  yn  wir, 
A  gwyd  o  Gwsg  Marwolaeth  hir  j 
Ac  edrych  wnawn  ar  Eethau'r  Nef, 
A  moli  Duw  yn  lion  ein  Lief 

HYMN  43. 

Crist  ein  Dotthineb^  Cyjiavinder,  &c. 

1  TV/TEWN  T'w'llwch  'ry'm,  a  Chyflwr  trist, 
-LVA  Hyd  oni  oleuerni  gan  Grist ; 
Doethineb  ddaw  i  wella'r  Ball, 

A'r  T'w'llwch  ymlid  ffwrdd  heb  Ball. 

2  Ein  Henaid  euog  wylo  mae, 

Ne's  gv.^el'd  y  Gwaed  sy'n  cyfiawnhau  ; 

Yna  fe  ddeffry  ac  a  gan, 

Tr  Arghvydd'fy  Nghyjiaionder  glan. 

o  Ein  Natur  wedl  ei  Uygru  mae, 
pi  Yspryd  ef  sy'n  ei  glanhau ; 
D 


38 

!Mae  yn  ei  Waed  fath  Rinwedd  faith 
I  olchi  a  maddeu  ar  uu  Waith. 

4  Mae  lesu  'n  gvvel'd  y  Caethlon  prudd 
Gan  Satan  mewn  Cadwynau  sydd  ; 

Y  Carcharorion  mae'n  ryddhau, 
A  dryllio  eu  haiarnaidd  lau. 

5  Ni,  Bryfed  diborth,  ynnot  cawn 
Gyfiawnder,  Nerth  a  Doethder  Dawn  } 
Ti,  lesu,  yw'n  holl  Gadernid  ni, 
Rho'wn  ninnau'n  hunain  oil  i  ti. 

HYMN  44. 

Lla'wenydd  jn  y  Nef  am  Bechaditr  a  edifarhao. 

1  T>  WY  draetlia'r  fath  Lawenydd  sy', 

A   Trwy'r  holl  Gynteddau'r  Nefoedd  fry, 
Pan  ddel  Afradlon  tu  a  Thref, 
Pan  aner  un  Etifedd  Nef  ? 

2  Boddloni'n  llawen  v  mae'r  Tad, 
Wel'd  Ffrwyth  ei  fythol  Gariad  rhad  ; 

Y  Mab  yn  lion  a  edrych'  lawr 

Ar  Bwrcas  ei  Ddioddefaint  mawr. 

3  A  hoffi  g wel'd  mae  Yspryd  Duw, 
Yr  Enaid  marvv  wnaeth  e'n  fyw  ; 
A  Seinctiau  ac  Angylion  glan, 

Am  Gynnydd  Teyrnas  Dduw  a  gan» 

HYMN  45. 

1"  G'mynjydau. 

1  f^  WYNFYD  Eireidiau  difalch  sy'u 
VJT  Gwel'd  pa  mor  wag  a  thlotted  yn% 
Trysorau  o  Ras  cant  yma'n  wir, 

A  fry  Goronau  o  Ogoniant  pur. 

2  Gwynfyd  y  C'lonnau  drylUog  sydd 
Am  Bechod  yn  galaru'n  brudd  ; 
Gwaed  Crist  ddylifa  drostynt  hwy. 
Balm  y w  iacha  y  dyfna'i  Ghvy'. 


39 

S  Gwynfyd  rhai  aJdfwyn  sy'n  casau 
Cynddaredd,  Llid  ac  Ymladdfau  ; 
Daw  a'u  diogela,  bydd  o'li  Plaid, 
Yn  erbjTi  Gwyr  trahaus  wrtli  Raid. 

4  Gwynfyd  y  rhai'n  sychedig  y  w 
Am  Ras  ac  am  Gyfiawnder  Daw; 
Cant  eu  diwallu  a'u  porthi'n  siwr, 
A  by  wiol  Fara  a  by  wiol  Ddw'r. 

5  Gwynfyd  y  Trugarogion  mwyn, 
Sydd  yn  tosturio  a  chyd-ddwyn  ; 
Cant  hwythau  'mhob  Cyfyp-gder  trist 
'R  un  Cariad  gan  eu  Harghvydd  Crist. 

6  Gwynfyd  y  C'lonnau  pin-  trwy  Ras, 
Sydd  yn  g^vrth'nebu  Pechod  cas  ; 
Cant  weled  g}'da  Hoftder  gwiw, 

Y  pur  a'r  difrycheui3'd  Dduw. 

7  Gwynfyd  y  Tangnefeddwyr  glaa 
Sy'n  diffbdd  Cynnydd  Cynnen  Dan  ; 
*Tifeddion  gwynfyd  gelwlr  hwy, 

A  Phlant  i  Dduw,  yr  hyn  sy'  fwy. 

8  Gwynfyd  y  rhal  sy'n  goddef  Poen, 

A  gw'radwydd  er  wiwyn  Crist  yr  Oen  : 
Cant  orfoleddu'n  Nuw  trwy  Ffydd, 
Gogoniant  Nef  eu  Gwobrw^y  fydd. 


HYMN  46. 
Marvj  I  Bechod  trvoy  Groes  Crist. 

1  A    AWN  ni  'mlaen  mewn  Pechod  cas 
xJl     Am  fod  dy  Ras  yn  maddeu  ? 
Neu  ail  groeshoclio  Crist  ein  lor, 

Ac  agor  ei  hoU  Glwyfau  ? 

2  Na  atto  Duw,  tra  byddo  Chwyth, 

Na  chlywer  byth  i'r  rhei'ny, 
Groeshoeliodd  eu  Pechodau  un  waitb, 
Fyn'd  eilwaith  i'w  cyfodi. 


40 


3  Na  fyddwn  mwy  I'n  Chwantau'n  p^ic.iii. 
Can's  Crist  a'n  f^wnaeth  yn  rhjddiou  ; 
A*!!  Treiswyr  hoeiiodd  wrth  ei  Groes, 
A  rhydddid  rhoes  i'r  C?.ethion. 


^N 


HYMN  47. 

Crist  yn  an'iXiehdigi  ac  yn  ccel  ci  ^cru. 
ID  a'r  Golygon  marwal  hyn 


Y  darf  u'n  -.vei'd  yr  lesu  ; 
Ond  ci*edu.  i'w  Air  ein  Henaid  mae, 
A  llawenbau  a'i  g-aru. 

2  Ni's  gwehvn  ar  y  Ddaear  hon 

'Mo  Wyneb  lion  ein  Ceidwad  ; 
Etto'n  Hyfrydwcii  nl  bob  Cam 
Yw  meddwl  am  ei  Gariad. 

3  A  phan  y  b'o'm  yn  profi'n  wir 

Ei  Gariad  pur  oddi  uchod, 

Ein  Henaid  sydd  yn  ilawenhau, 

A'r  Nef  sy'n  dcchreu  isod. 

HYMN  48. 

Jechydi-jriacth  trvjy  Ras. 

1  TC^  IN  Beiau,  Arg-lwydd,  llawcry'nt, 
TLi  A  mawr  oedd  ein  Dry^ioni  g"ynl ; 
Ynfyd  ac  ofer  fu'n  holl  Fryd, 

A'n  Bywyd,  Pecliod  oedd  i  gyd. 

2  Ond  f '  Enaid  mola'r  Arglwydd  b}i:h, 
A  char  ei  Euw  tra  b'o  Chwyth, 

Am  droi  dy  Draed  o'r  Lhvybrau  gau» 
Sy'n  dwyn  i  G'vvilydd,  Poen  a  Gwae. 

3  Nid  trwy  Weithredoedd  da  'mo'r  un, 
A  wnaeth  ein  Dwylaw  ni  ein  hun, 
Ond  trwy  Ras  Diiw' iTgwaredu  wna'd, 
Amlhaodd  i  ni  trwy  Grist  yn  rbad. 

4  Oddi  wrth  Drugaredd  hael  ein  Duw, 
Dechreuad  ein  iioll  Obaith  y  w  ; 


41 

A'n  Henald  trwy  y  Dwfr  a'r  Gwa'd 
Oddi  wrth  ei  Bechod  g^a's  Lanhad. 

5  Trwy  Bwrcas  Angeu  Crist  em  Pen, 
Yr  hwn  fu'n  dioddef  ar  y  Pren, 

I  'nadlu  daeth  dy  Yspryd  di  " 

Ar  Esgyrn  sychion  megis  ni. 

6  Byw  'ry'm  i  Dduw  pan  ein  bywhaer ; 
A  thrwy  Ras  wedi'n  cyfiawnhaer, 
Ymddangos  mewn  Gog-oniant  cawn, 

A  gwel'd  y  Tad  mewn  Heddwch  11a wn. 

HYMN  49. 

Etholedlgaeth  o  Ben-argh-:yddlaeth  ac  yn  rhydd. 

1  TITELE'R  Crochenydd,  wele'r  Clai, 

VV  Gwneud  Llestri  fel  y  mynno  mae  ; 
Y  fath  y  w  Pen-arg'lwyddiaeth  Duw, 
A'i  Arfaeth  dros  holl  Ddynol-ryw. 

2  On'd  all  y  Gwelthydd  Celfvdd  call, 
Wneud  o'r  un  Teipyn  Pridd  heb  Bftll ; 
Ei  Lestri  fel  mae  am  eu  caeJ, 

Rhai  i  Ddefnydd  gwycli,  rliai  i  Ddefnydd  ofwacl  ' 

3  On'd  all  ein  Hargh\ydd  mawr  lieb  Dra. 
Roi'i  Ras  lie  mynno,  a'i  ' W'ilys  da ; 
Sef  dewis  rhai  i  fyw  o  blith     ' 

Eraill  a  fyddo 'n  marw  bvUi  ? 

4  Beth  o's  i  ddangos  'j  OfiKqu  mse 
Yn  gado'i  Amynedd  hir  barhau, 
I  oddef  Dynion  cyndyn  syth, 
Trwy  bechu,  sclio'a  Distryw  by  lb  : 

5  Beth  o's  yw'n  Meddv/l  trugarhau, 
O'i  Ganad  rhad,  ac  ethol  rhai 
O'r  un  colledig  Ddynol-ryw, 

A'u  pur  addasu  i  Deyrnas  Dduw  ? 

6  A  ddadiei  Dyn  yn  erbyn  Duv;  ? 
A  d'wedyd,  mal  anghyMawn  vw, 

D  2       •  '  ^ 

/     i 


42 

'R  hwn  all  a'i  Air  mewn  Munud  Awr 
Droi'n  Llwch  g-an  mil  o  Fydoedd  mawr  ? 

7  Ond  o's  bydd  i*r  Gwir  disg-lair  hyn, 
O  f '  Enaid,  ddallu'th  Olwg-  syn  ; 
Cais  ufuddhau  i'w  Air  trvvy  Ffydd, 
A  disgwyl  hyd  y  barnol  Ddydd. 

8  Yna  'i  G)-fiawnder  f  eg-lurha, 
A'r  Byd  ger  bron,  y  Drwg  a'r  Da, 
Cant  adde'n  lion,  neu'n  brudd  eu  Lief, 
Ogoniant  ei  Gyfiawnder  ef. 


^F 


HYMN  50. 

Ffydd  0  Bethau  am\ieledig. 

FYDD  ydyw  yr  egluraf  Brawf 
O  Bethau  uwchlaw  fy  Ngolwg", 
Trwy  Gnawd  a  Riieswm  treiddio  mae 
I'r  nefol  Olau  amlwg, 

2  Amseroedd  pell  a  Phethau  draw 
Mae'n  dd^vyn  gerllaw  i'w  canfod  ; 
ril  o  Flynyddoedd  c}"n  ein  Co', 
Nc'vi  Filcedd  etto  i  ddj^bd. 

1  Trwy  Ffydd  y  gwyddom  wneud  o  Dduw 
A*i  AiV  yi*  amryw  Fydoedd  ; 
Ahrc^'tn  yn  ufudd  aeth  trwy  Ff3^dd 
I'r  Gwleddydd  nid  adwaenodd. 

-'  \  mgais  am  Ddinas  deg  'rocdd  cf, 

Gvvaith  Dwy  law  gref  drag'\v7ddol  i 
rfvdd  er  in'  farw,  rhydd  sicrad, 
Y  sai'r  Adcillad  nefol. 

HYMN  51. 

Tooiar'i  CrlH  Vr  Givan  a*r  Prcfcdig. 

i   r^  OFFAV/N  yn  llawen  gyda  Pharcli 
V-y     Am  Ras  ein  Harcholieiriad  ; 
U'.i  yw  o  Galon  dyner  iawn, 
/CUawn  'Mysgaroedd  Carlad. 


45 

2  Cyd-deimlo  mae  a'n  Natur  wan, 

'Fe  wyr  raor  eg-wan  ydyw  ; 
Gwyr  beth  yw  Profedigaeth  gref, 
Can's  teimlodd  ef  y  cyfryw. 

3  Ond  diddrwg  a  difai  o  hyd  « 

Ein  Prynwyr  hyfryd  safodd, 
Wrth  oddef  tanllyd  Saethau'r  Fall, 
Hyd  Waed  heb  Ball  gwrth'nebodd. 

4  Yn  Nyddiau'i  eg  wan  Gnawd  'r  oedd  ef 

Yn  tywallt  Lief  a  Dagrau, 

Cyd-deimlo  etto  mae,  pan  f  o 

Un  Aelod  iddo'n  diodde'. 

5  Ni  ddiffydd  Lyn  fo'n  ni5gu  bytb, 

Yn  Fiiam  fe'i  chwyth  yn  hytrach  ; 
Y  Gorsen  ysig  b)rth  ni  thyr, 
Y  gwan  fe'u  gyr  yn  gryfach. 

6  Am  hynny,  yn  cl  Nertli  a'i  Nawdd, 

Rhown  ninnau'n  hawdd  ein  Hyder ; 
Cawn  Waredigaetb  gantbo  fo, 
Mewn  Amser  o  Gyfyngder. 

HYMN  52. 

G^uahoddiad  Crist  i  Bechaduriaid,  neu  Cstyngeiddrviydi 
a  Balchder. 

,j    6  6  T>|EWCH  attaf  bawb,  medd  lesu  Grist, 
JL/    "  Sy'n  llwythog  a  Blinderog  trist ; 
•'  Oddi  wrth  eich  Poen  i'ch  hesmwythaf, 
"  A'ch  dwyn  i'm  nefol  Artre'  wnaf. 

2  **  Addfwyn  ac  isel  ydwyf,  dewch 

•'  Dysgwch  genn'i,  Gorphwysdra  cewch  ; 

*'  Ond  Dig  fcl  Mor  a  rua  ar  hynt, 

**  A  Balchder  gwammal  y w  fel  Gwynt. 

3  **  Gwynfyd  y  Dyn  a  gym'ro'n  f\v}-n 
"  Fy  lau  1  arno,  a  hoffi  ei  dw\Ti, 

"  Fy  lau  S}  dd  esmwyth  iawn  i  hwn, 
"  A'm  Gras  a  ysgafnha  ei  Bwn." 


44 

4  D}TTimimein,  lesu,  dd'od  wr^  d'Arch, 
Mewn  Ffydd  a  Gobaith,  Zel  a  Pharch, 
Rhoi  fynu  i'th  Law'n  Hysprydoedd  byw 
I'w  ffurfio  a'u  'ffbrddi  w'rth  Air  Daw. 

HYMN  53. 

Sancteiddrviydd  a  Grat. 

1  T>  OED  i  ni  i'n  Gwefusau 

J3     A'n  Bywyd  draethu  i'r  Byd 
Efengyl  sanctaidd  lesu 

Y'm  ni'n  broffcsu  o  hyd ; 
Disgleiried  ein  Gweithredoedd, 

A'ii  Rhinwedd  o  bob  Rhyw, 
I  brofi  yr  Athrawiaeth, 

Ei  bod  hi  oil  o  Dduw. 

2  Fel  hyn  y  cawn  ni  oreu 

Gyhoeddi  maes  ar  lied 
Anrhydedd  ein  lachawdwr, 

Ger  bron  y  rhai  digred  ; 
Pan  fyddo'r  lachawdwriaeth 

O'n  mewn,  a  Theyrnas  Gras, 
Yn  maeddu  a  darostwng 

Holl  Rym  ein  Pechod  cas. 

3  Mae*n  rhaid  i  ni  ymwadu 

A  Chnawd  a  Rheswm  dall, 
Cynfigen,  Gwyn  a  Thrachwant, 

A  Balchder  yn  ddiball ; 
Fei  y  b'o  Gwir  a  Chariad, 

Uniondeb,  Sobrwydd  llawn, 
Yn  profi  ein  Duwioldeb, 

A'n  Purdeb  oddi  fewn. 

4  Gwir  Gwefydd  ddeil  i  fynu 

Ein  Hyspryd,  tra  b'om  ni 
Yn  disg-wyl  am  y  Gobaltii 

Tra  gwynfydedig  fry ; 
Sef,  disglair  YHaddangosiad 

Ein  Harglvvydd  mawr  o'r  Nef- 
A  Ffydd  a  saif,  g-an  bwyso 

Ar  ei  AdJewid  ef. 


45 


•     -'  ^^^  HYMN  54. 

Ffjdd  fyviiol  a  marviol  ixiedi  ei  chasglu  o  amryv)  Tsgry- 
thyrau. 

1  Tj'  NEIDI AU  ffol  camsyniol  sy* 

JLi   'N  breuddwydio  am  y  Nefoedd  fry, 

A  bostio'r  Cyssiir  maent  yn  gael, 

Tra  b'ont  yn  gaeth  i'w  Ciiwantau  gwael* 

2  Ein  Bost  a'n  Tybiau'n  ofer  fydd, 
O's  oer  a  marw  yw  ein  Ffydd  ; 
'Does  dim  ond  bywiol  Ffydd  o'r  Nen 
A'n  huna  a  Chritt  ein  byAviol  Ben. 

3  Ffydd  a  dry'r  Galon  fod  yn  dda, 

A  Ffydd  trwy  Gariad  gweithio  wna; 
Ffydd  ymlid  pob  gysuron  gau, 
A  chodi'n  Serch  i'l*  Nef  y  mae. 

4  Ffydd  sy'n  gorchfygu'r  Fail  a'r  Byd, 
Ti'wy  nefol  Aliu  ar  bob  Pryd  ; 

Hon  ydyw'r  Gras  Gwrol  gamp  mawr, 
A  hvydda  yn  yr  oiaf  Awr. 

5  Ffydd  i  Air  Duw  sy'n  ufuddhau, 
Fel  yn  eiRas  ymddirlcd  mae  ; 
Wrth  faddeuo  hyd,  eiu  grasol  Dduw 
Eiddigus  o'i  Sancteiderwydd  yw. 

6  Oddiwrth  y  Felldith  o's  rhyddha, 
Ein  Natur  aifan  fe'i  glanha  ; 

Mub  Duw  ni  ddaetli  i'r  Ddaeav  las 
Fod  yn  Weinidog  Pecbod  cas. 

7  Ei  Yspryd  ef  sy'n  ein  gianhau, 
A  selio'n  Hedd  a  Duw  y  mae  ; 
Daetli  lesu  a'i  lechydwriaeth  rad 
I  ni  fel  hyn  trwy  Ddw'r  a  Gwa'd. 

HYMN  55. 

Nodau  Plant  DUW o  alnry'iJ  Ysgryth.uran. 

1  T^EL  Chwant  Babanod  am  y  Fion, 
X     1  'mborthi  a  cbynhyddu  ar  hon  ; 
Am  brofi'r  'Fengyl'y  mae'r  Saint, 
Ac  wrth  y  'Fengylbyw  y  maent.  > 


46 

2  Ell  Calon  gyd  a  Blys  a  g'eii* 

Yn  hoffi'r  hyn  adraetho'r  Gair  ; 
Rhai  garo'r  Tad,  eu  caru  wnant, 
A'r  Gwaith  mae  e'n  g-asau,  casaiit. 

3  Nid  holl  Bleserau'r  Byd  na'i  Fael 

A'u  gwna  hwy'n  gaeth  i  drachwant  gwael, 
Ni  angliofiant  ddim  eu  geni  o  Dduw, 
Mewn  Pecliod  mwy  ni  feiddiant  fyw. 

4  Nid  Gweniaeth  Gwyrtrahaus  na'u  Gwg, 
A'u  dena'n  draws  i  wneuthur  Drwg  ; 

Ffyddfel  Congcwerwr  mawr  y  sydd 

0  Ochor  Duw  yn  cario'r  Dydd. 

5  Gras  Duw  fel  Had  dihvgr  coeth 
Sydd  ynthynt  yn  teyrnasix'n  ddoeth ; 
'Gwyddorion  nefolsydd  yn  gwa'rdd 
Plant  Duw  rhag  pechu  yn  anhardd. 

6  NiJtrwy  ddlm  Ofnau  caeth  neu  Gur, 
Maentyn  cyflawni'i  'Wyllys  pur  ; 

Ond  mewn  Ffyddlondeb  mawi*  a  Pharcli, 
A  Chariad  gwnant  ei  felus  Arch. 

7  Bob  Awr  y  c'*nt  Ddyfodfa  rwydd 

At  Dduw  o  fewn  i'r  Lien  i'r  Llwydd  ; 
Cant  Nerth  oddi  yno  i'w  bywhau, 
A  g-vvir  Lawenydd  i  barhau. 

8  O  ddedwydd  'Stad,  a  rhyfedd  Fraint, 
Gras  Duw'n  llifeirio  aty  Saint ! 

Cael  myn'd  wrth  Faingc  eu  Tad  o'r  Nef, 
A  gwei'd  ei  Wyneb  hawddgar  ef. 

9  Dof  finnen  at  dy  Faingc,  O  Dad, 
Gwna  fi  yn  Blentyn  it'  trwy  Rad  ; 
Disgynned  Yspryd  dy  Fab  di 

1  dduwiol  ffurilo  Nghalon  i. 

10  Tye^allt  dy  Gariad  yno  ar  lied, 
Cryf  ha  Nghysuron  i  a'm  Cred  ; 
Yna  caf  ddweud,  Fy  Nhad  a'm  Duw, 
Heb  ddim  Amlieuaelh  yn  fy  My w. 


47 

HYMN  56. 

Tr  Tspryd yn  tystio  ac  yn  selio. 

1  T)  A'M  bydd  i  Biant  y  Brenin  mawr 
X     Fyn'd  yn  alarus  Ddyddiau'u  Hoes  ? 
Ddiddanydd  nefol  tyr'd  i  lawr, 

Arwyddion  mwy  o'th  Gariad  moes. 

2  Ond  trigo  yn  dy  Saint  'rw}i;  ti, 

A'u  selio'n  Blant  i  Dduw  y  wnai ; 
Gyrr  ymaith  fy  Amheiiaeth  i, 
A  dangos  faddeu  fy  holl  Fai. 

3  Rho  I'm  Cydwybod  eglurhad 

O'i  Rhan  yng  Ngwa'dfy  Mhrynwr  byw, 
A  thyslia  gyd  a  Ng'halon  i, 
Fy  mod  i  wedi  ngeni  o  Dduw. 

4  Yr  Ernes  wyt  o'i  Gai'iad  'fo 

A'r  Gwystl  o  Lawenydd  Nef ; 

Coloramen  Duw,  a'th  Adenf\v}n, 

A  gaiff  fy  Hwyn  yn  iach  i  Dref. 


HYMN  57. 

Caracters,  neu  Envoau  Crist  wedi  eu  benthyccio  oddi  v.^rt} 

Bethaii  di-fyviyd  yn  yr  Tsgrythyr. 

1  "117 RTH  Draed  y  lesu  i  addoli  dewch, 

T  Y     Gwel'd  Pethau  rhyfedd  yntho  cewch  ; . 
Rhy  gul  yw'r  Byd  i  ddodi  ma's 
Ei  Werth,  ei  Rin-.vedd  ef,  neu'i  Ras. 

Z  Y  Greadigaeth  oil  ni  ry' 

Ond  llesg  Gysgodau  o'm  Harglwydd  cu  : 
Nid  Natar  all  a'i  Lliwiau'i  hun 
Byih  roi  ar  led  ei  brydferth  Lun. 

J  I  Fara  a  Gwin,  ai  tebyg  yw  ?  ^ 

A  Invn  y  poi'tliir  f  Enaid  byw  ;  ' 

Dy  Gnawd  a'th  Wa'd,  trwy  ryfedd  Rin, 
Sy'  iywiol  Fara  a  nefol  Win, 


48 

4  Ai  Pren  yw  ef  ?  Mae'r  Byd  yn  rhad 
Yn  cael  o'i  Ddall  ef  lawn  lachad : 

Y  gwir  Flaguryn  goreu'i  Ryw, 
Gwreiddyna  Hiliogaeth  Dafyddyw. 

5  Ai  Rhosyn  yw  ?  Nid  Saron  fwyn 
Fath  Ber-aroglau  ddichon  ddwyn  ; 
Neui'r  Lili  os  cyfF 'lyba'i'm  Ner, 
Pob  Glyn  a  fawl  ei  'Roglau  per. 

6  Ai  per  Winwydden  nefol  yw  ? 

O'i  Nodd  y  ffrwytha'r  Cangh'aubyw: 
Boed  Undeb  byth  rhwng  f '  Enaid  trist, 
Fel  Cangen  a'r  Winwydden  Crist. 

7  Ai  Pen  y w  ef  ?  Pob  Aelod  sydd 
Yn  caeloddi  wrtho  fywiol  Fudd  ; 

Y  Saint  uwchben,  ac  yn  y  Byd, 
Trwy'i  Yspryd  unwyd  oil  i  gyd. 

8  Ai  Ffynnon  yw  ?  I  hon  mi  a* 
I  olchi  Mhechod  blin  a'i  Bla  : 
A'i  Dyfroedd  f '  Enaid  a  fy whair, 
A'm  Dillad  brychion  a  lanhair. 

^  .\i  Tan  yw  ef  ?  Fe  bura'm  Drwg, 
.'^nd  Colled  i'r  gwir  Aur  ni  ddwg ; 
e  eiste'i  lawr  fel  Purwr  glan, 
I'i  Draedy  mathra'r  Sored  man. 

jLv  Ai  Cr&igyw  ef?  Fe  saifyn  svlh, 
2^i  syfla  Craig  yr  Oesoedd  byth  ; 
Daw  melus  Ddw'r  o  honi  ma's, 
I'n  cj^nnal  trwyV  Anialwcheras. 

11  Ai  Fforddyw  ef  ?  Mae'ndwyn  at  Dduw, 
MewnXeiniau  Gwaed  mae'r  Llwybyr  gwiw 
Mewn  Ffydd  aZel  mi  a'i  rhodia'n  syn, 

Ne's  elwyf  fry  i  Seion  Fryn. 

12  Ai  H^ws  yw  ef  ?  I  mewn  mi  af ; 
Wele'r  Porfeydd  yn  Wyrddon  braf ; 
Paradwys  y  w,  nefolaid  laii. 

Neb  ond  y  Defaid  yno  an'. 


49 

13  Ai  Cpngl-faen  amcanwyd  ef, 
I  ddjTiion  weitliio  arno'u  Nei  ? 
Ar  liwn  sylfaenaf  finneu'n  by. 
Kid  ofnaf  Lid  Uffernol  L  u. 

14  Ai  Teml  y  w  ?  Addola'n  brudd 

Y  Gallu  a'r  Mawredd  ynlhi  sydd  ; 
A  thu  a'i  sanctaidd  Le,  dan  Gofj 
Ty  Wynebpan  weddiwyf  trof. 

15  Ai  Seren  yw  ?  Mae'n  torri'i*  Wawr 
Trwy'r  T'wyllwch  a'i  Oleuni  mawr  ; 
Ei  'Goniant  ef  yn  amlwg-  sydd, 
Adwaena'i'r  ddisglair  Seren  Ddydd. 

15  Ai  Haul  yw  ef  ?  Gras  yw  ei  Byst  ; 
Cyfiawnder  pur  yw  Gyrfa  Crist : 
Pan  ymddangoso,  ymiid  mae 
Gymhylau'r  Saint,  a'u  llawenhau,   - 

17  Am  ddring-o  'rwyf  uwch  Wj-bren  fiy, 
Lie  ni  dda>y  'Stor'm  na  Th'w'lhvch'da 
Yno  mae  fe'n  datguddio'i  liun, 

Ac  yn  teyrnasu'n  Dduw  a  Dyn. 

18  Nid  Dae'r,  na  Mor,  na  Haul,  na  Ser, 
All  ddwyn  Cyff'lybiaeth  Uawn  o'm  Ner 
Ni's  g-allwn  draethii'i  Degwch  ef, 
Ne's  gwel'dei  Wyneb  yn  y  Nef. 


HYMN  58. 
Hiraeth u  ainfoli  C r i s t  j-n  %:tU. 

1  A   RGLWYDD,  pan  fwy'n  myfyrio'n  syn 
±\.  Ar  dy  Ddioddefaint  tost  cyn  hyn, 

A  darllen,  it'  trwy'th  Groes  gwplau 
Gyfreitliiau'm  Lluniwr  a'u  mawrhau. 

2  Pan  welviy'th  Waed  orchfygu  Grym 
U.Tern,  Angeu  a  Piiechd  llyni ; 

A'r  Dyn  fu  farw  droso'i  yn  fyw, 
Mev.  n  mawredd  ar  orseddfaingc  Duw. 
F. 


50 

3  Fy  Yspryd  pfwyd,  a  hedeg  bydd, 
Ya  llawn  o  Dan  ar  Aden  Ffydd ; 
Dymunwn  gyrraedd  Nodau  hy 
Trag'wyddol  Gerddi  Gabriel  fry. 

4  Ond  methu'n  Ian  a  chwj-no  'rwy*, 

0  eisiau'u  Moes  a'u  Mesur  hwy ; 
A  g-arfod  cwympo  a'm  Can  i  lawr, 
Ymhell  islaw  dy  Gongcwcst  mawr. 

5  Ond  fe  ddaw'i*  Amser,  mae'n  nesauj 
Cawn  ado'n  ol  y  Pwysau  Clai ; 

Ein  Cyrph  difraw,  a  hedeg  fry, 

1  g-ana  'nghyd  a'r  nefol  Lu. 


HYMN  59. 

Duv:igl  Dristivch yn  codi  oddiwrth  Ddi&ddejiadau  CriS' 

1  /^  CH  fi !  a  waedodd  f »  Arglwydd  cu  > 
V-/     Ai  marw  fu  fy  Mrenin  ? 

A  roes  e'i  sanctaidd  Ben  heb  fri 
Lawr  drosof  fi'r  fath  Bryfyn  ? 

2  Dy  Gorph  a  laddwyd,  lesu  mad, 

Ac  yn  ei  Wa'd  fe'i  troched, 

Wrth  sefyll,  Ddioddefwr  gwiw, 

I  Ddlgter  Duw'n  agored ! 

3  Ai  am  Bechodau  mawr  fy  Oes 

Bu  ar  y  Groes  yn  diodde'  ? 
O  rhyfedd  Ras  i  Adyn  brwnt, 
A  Ch£friad  tu  hwnt  i  Raddau ! 

4  lawn  gallsei'r  Haul  g-an  D'w'livvch  du 

G'wilyddio  fry'n  y  Nefo'dd, 

Pan  fu'r  Creawdwr  farw'i  hun 

Am  Bechod  Dyn  a  grcodd. 

5  C'wilyddied  f '  Wyneb  i  'r  un  moddj 

Wrth  wel'd  ei  Ddioddefiadau  ; 
A'm  Calon,  Mawl  tyvrallted  hon, 
A'm  Llygaid  chwerwon  Ddagrau. 


51 

Ond  Dafnau  o  Dristwch  byth  ni  thai 

O'r  Dyled  amal  s'  arnaf  ; 
Fy  hunan  ymaith,  rhof,  O  Dduw, 

y  cwbl  y\v  ag  allaf. 


HYMN  60. 
Dyddyr  Arglwyd^,  neu  Hyjryd^ch,  nteivn  Ordinhadat 

1  f\  GROESAW  Ddydd  o  Orphwysdra  a  Hedd, 
V^     'R  aeth  Crist  o*r  Bedd  i  fynu; 

Fy  Ng-halon  sydd,  a'm  Llyg-aid  hyn, 
O'i  weled  yn  llawenu. 

2  Y  Brenin  mawr  sydd  yn  nesau 

I  wledda'i  Seintiau  heddy' ; 
Cawn  eistedd  yma  a  gwel'd  ei  Bryd, 
Ei  foil  o  hyd  a'i  garu. 

3  Un  Dydd,  3m  wjr,  melusach  yw. 

Lie  byddo  Duw  yn  dyfod, 
Na  myrdd  o  Ddyddiau  i'w  mwynliau 
Mewn  gwael  Bleserau  Pechod, 

4  Fy  Enaid  mewn  fath  Hwyl  a  lion 

Arhosai'n  foddlon  hollol, 
1  ganu  ac  ymdreulio  o  hyd, 

Ne's  myn'd  i'r  Gwynfyd  bythol. 


HYMN  61. 

M'wynhad  0  GaiSTj  neu  JSyfrydwch  mevin.  Addoliad. 

1  f\  'M  Meddwl  dos  Fyd  gwag  er  dim, 
V-/  Ar  Waith  fy  Nuw  gad  lonydd  im' ; 
O  Arglwydd,  disgwyl  wrthyt  ti, 

Ac  am  dy  wel'd  mae  f '  Enaid  i. 

2  O'm  me-wn  yn  d\vyTn  mae  nefol  Dan 
Yn  ennyn  mewn  Dymuniad  glan  ; 
Tyr'd,  f '  anwyl  lesu,  oddi  fry, 
A'm  Henaid  p'ortha  a'th  Gariad  cu. 


52 


Ar  dy  Ddeheulaw'n  Rhesau  fry ; 
Afonydd  dy  Hyfrydwch  maen* 
Yn  llifo'n  wastad  heibio  i'r  rhai'n. 

4  Am  hyn  g-wna  Frys,  dan  wenu'n  lion, 
A  hilia  Fwrdd  dy  Ras  ger  bron  : 
Rho  Brawf  o'th  sanctaidd  Air  a'i  Rin, 
A'm  Calon  llonna  a  riefoi  Win. 

6  Bendig-aid  lesu,  rnelus  yw 

Dy  Wleddau  per  i'n  Henaid  byw  I 
Erioed  ni  cha'dd  Angylion  flas 
O'th  Gariad  trwy  achubol  Ras. 

6  Henffych,  Tmmanuel,  }Tiot  cawn 
Og-oniant  Duw'n  llewyrehu'n  Uawn  : 
Ti  yw'r  disgleiriaf,  teccaf  Un, 
A  weiodd  Angel  nac  un  Dyn. 


HVMN  62. 

Gvirthgiliad  a  DychKuellad,  neu  Antoadal'wch  ein  Cariai^ 

1  T>  AHAM  mae  Ngbalon  i  mor  bell 

JL   Oddivvrth  fy  Nuw,  pa  Gyfaill  gwell? 
Mwy  o'm  Meddyliau  pa'm  na  bydd. 
Daw,  gyda  thi  y  Nos  a'r  Dydd  I 

2  Pa  ham  y  gwibia*m  Nwydau  gwael  I 
Pa  le  mae'r  fath  Felusdra  i  gael, 
Ag  y  ge's  i  yn  y  Mwynhad 

O  honot  ti  a'th  Gariad  rhad  ? 

3  Pan  fyddo  f '  Enaid  gwah  yn  cae! 
Rhyw  newyd  Brawf  o'th  Gariad  hael  i 
Rhyfygu  mae  fy  Nghalon  gas, 

Na  choUaf  fyth  o'r  oyfryw  flas. 


>t  Olid  cyn  el  heibio  awr  i  gyd. 
Daw  rhyw  Abwydoii  gan  y  Bjd, 
1  dynifr  Bias  a'rDymmer  hon, 
A  llygru  fy  Niddanwch  Hon. 


53 

5  Teganau  Natur  teg  eu  Pryd, 
A'u  Swynion  hudol  sydd  o  hyd 
Yn  gwthio  mewn  i'm  Calon  ffol, 

A  thaftu'm  Ceidwad  mw^n  o'm  Col. 

6  Yna'r  wy'n  blino  f '  Enakl  trlst, 
Edifarhau  im'  adael  Crist; 

O  na  chadwaswn  gyd  a'ni  Ffrynd, 
A'i  nadael  o'm  Serchiadau  fyn'd. 

7  Llawenydd  Pechod  droes  yn  Boen, 
Mewn  Gofid  soddais  yn  ddi-hoen  ; 
Ond,  f '  anwyl  Arglwydd,  eilwaith  ddaw 
A  Chysiu"  i  mi  maes  o  laW. 

S  At  f '  Enaid  davf^'n  ddisymmwth  syn, 
A  Rhwymau  Cariad  teg  fe'u  tyn  ; 
Tosturi  yn  ei  Wyneb  fydd, 
Ac  yn  ei  Law  im'  Bardwn  rbydd. 

9  Ys  truan  wyf,  mawr  oedd  fy  Mai, 
Grwydro  ar  ol  Pleserau  gau  ; 
Byth  wrth  dy  Groes  yn  rhwyra  y  bwy', 
Cyn  colH'r  Olwg  arnat  mwy. 

10  Gwnewch  Frys  fy  Nyddiau  i  gyrchu'r  Nod, 
i  mi  gael  gorphwys  byth  a  bod 
Ar  ganol  Bwynt  fy  Enaid  byw, 
Dwy-fron  fy  Mhrynwr  mwyn  a'lu  Duw. 


HYMN  63. 

Tr  Olivg  0  Dduw  a  Christ  jt?  / Nefoedd, 

1  'T'YR'D  nefoi  G'lommen  oddi  fry, 
A   A  ch'od  ni  ar  d'  Adenydd  cu  ; 
Esgyn  a  dwg  ni  fynu'n  grwn, 
Uchlaw  boll  Bethau'r  Bywyd  bwn. 

"2  Tu  hwnt  i'r  Wybren  isaf  hon, 
Lie  try  trag'wyddol  Oesau  lion  ; 
l^le  mae  Pleserau  pur  di-lyth, 
A  Frwythau  i  wledda'r  Enaid  byth. 

e2 


54 

3  O  am  gael  Golwg  hoff  o'r  Wlad, 
A  Gorsedd  ein  trag-'wyddol  Dad, 
Lle'r  eiste'n  Prynwr  mawr  ei  Fri, 
Mewn  Ccrph  cyficlyb  i'n  Cyrph  ni. 

4  Y  Saint  o'i  gylch  addoli  maen', 
A  lioU  Lu'r  Nef  a  blyg  o'i  flaen  ; 

y  Duw'n  Uewyrchu'i  maes  trwy'r  Dyn, 
Ei  bur  Og-oniant  ar  bob  un. 

5  0>  mawr  Ddigrifwch  yno  gair. 
Pan  g-anant  eu  Telynau  Aur, 
Ac  eistedd  ar  bob  nefol  Fryn, 

A  datg-an  Gwaith  eu  Duw'cyn  hyn  ! 

6  Pa  bryd  daw'r  Dydd,  fy  anwyl  Dduw, 
Caf  finneu  esgyn  yno  i  fyw  ; 

Sefyll  a  phlygu  yn  eu  plith, 

Gwcl'd,  moli  a  charuf'  Arglwydd  bytli. 


HYMN  64. 

Achroyr/iad  o  Fariveidd  dra  neu  Ddiogi  ysprydal. 

1  "p  A'M  f  Enaid  wyt  yn  diofalhau  ? 

X   Dihun  o'th  Gwsg"  a'th  Syrthni'n  glau  ; 
*D  oes  neb  a  chanddo  gymmaint  Gwaith, 
Na  dina  mor  hurt  na  hwyr-drwm  chwaith. 

2  Y  Morgrug  bach  am  'chydig  Beth, 
I.kfuriant,  poenant  yn  ddi-feth  ; 
A  ni  s'am  ennill  Teyrnas  Dduw, 
O  mor  €Sgeiilus  'ry'm  yn  by w  ! 

S  Ond  er  e4n  rowyn  y  saif  y  Byd, 
A'r  Ser  a  dry  o  ddeutu  o  hyd  ; 
I'n  cadw  daw'r  angylaidd  Lu, 
Yn  iloa  dan  hedeg  oddi  fry. 

4  Ni,  dros  ba  rai  daeth  Crist  o'r  Nef, 
Ac  am  ein  Lies  llafuriodd  ef, 
Mor  ddiofal  y'm  am  gael  Sicrad 
CVr  Goron  brynodd  ef  »'i  Wa'd. 


55 


5  A  gawn  nl  fod  mor  swrth  a  gwan, 

O  Arghvydd,  bvtli  heb  weithio'n  Rhan  ? 
Tyr'd  G'iommen  Duw  o'th  nefol  Fryn, 
Gwresoga  di'r  Callonnau  hyn. 

6  A*n  Hyspryd  swrth  a  fywiocca, 
A'n  Henaid  codi  fynu  a  wna ; 

Ag  Edyn  sei'ch,  a  Dwylaw  Ffydd, 
Hedwn  a  chawn  y  Gamp  a'r  Dydd. 

HYMN  65. 
Anadlu  ar  ol yr  Yspryd  Glan,  neu  Ddeifyjiad  am 

Wrescgrnxydd  nieixin  Crefydd, 
l.npYR'D  Yspryd  Gl?n,  Colommen  Ne', 
A        A  holl  Bwerau'r  Bywyd  ; 
Ac  ennyn  Fflam  o'th  Gariad  clau 
Yn  ein  Calonnau  oerllyd. 

2  Gwcl  jTTia'n  Serch  a'n  Hymgais,  mae 

Ar  ol  Teganau  bydol ; 
Methu  mae'n  Henaid  dyfii  o  hyd, 
I  gjTraedd  Gwynfyd  nefol. 

3  Ein  Can  sy'n  ffurfiol  ac  yn  wan, 

Ymgodi  i'r  Ian  ni's  gallwn  ; 
Oer  yn  ein  Genau  yw  Mawl  ein  Duw, 
A  marwaidd  yw'n  Defosiwn. 

4  O  Arglwydd  cu,  a  gawn  ni  fod 

By-th  mewn  fath  Nychdod  Ene'd  ? 
Mor  brin  ein  cariad  attat  ti, 
A'th  Eiddo  i  ni  helaethed. 

5  Tyr'd  Yspryd  Glan,  Colommen  Ne', 

A'th  holl  Bwerau  bywiog  ; 
Tann  Gariad  Crist  ar  lied  o'n  mewn, ' 
Ni  'ddohv'n  Dduw'n  fwy  gwresog. 

HYMN  ^&. 

Cart  ad  i  DDUW. 

WYNFYD  y  Galon  bur  lie  mae 
Grasusau  yn  teyrnasu  ; 
Cariad  yw'r  pennaf  o'r  rhai  hyn. 
A  Chaiiad  sy'n  euuerthu. 


G 


B6 

2  G\vybodaeth,  och !   ni  thai  hi  ddim, 

Nac  Ofan  llym  na  Doniau ; 

Er  ymladd,  Pechod  bia'r  Dydd, 

O's  Cariadfydd  yn  eisiau. 

3  Cariad  a  wna  i*n  Traed  ni  wau, 

Ac  ufuddhau  heb  ballu  ; 
Y  Diaflaid  credu  a  chrynu  wnan' 
Ond  ni  all  Satan  g^aru. 

4  Hwn  ydyw'r  Gras,  yn  fyw  a  fydd 

Pan  ddarffo  Ffydd  a  Gobaith  ; 
A  hwn  a  dery'r  peraidd  Dant 
Yng-  Ng-wlad  Gogoniant  eilwaith, 

5  C3m  i  ni  ado'r  priddlvd  Dy 

(Y  Babell  sy'  ar  Ogwydd) 
Adenydd  Cariad  sy'n  ein  dwyn 
I  wcl'd  Gwen  fwyn  ein  Harglwydd. 


HYMN  er. 

Byrdra  a  ^hruenVr  Byviyd  hvin.  %, 

1  T7  IN  Dyddiau,  och,  sy*n  fyrrion  iawn, 
XLi   O  Flinder  a  Thrueni'n  Uawn  ; 

'Chydig  a  drwg,*  medd  Abra'm  gynt,  *Gen. 

A'r  Patriarch  wydde'n  dda  eu  Hy nt.  [47. 9. 

2  Rhyw  Derfyn  cul  o  Amser  yw, 

•    A  ro'w'd  i  Ddynion  yma  i  fyw  ; 
A  Phoen  a  Phechod  red  o  hyd, 
Trwy'r  trugain  Mlwydd  a  deg  i  gyd, 

3  O's  drwg  a  'chydig  rhaid  ich'  fod, 
Fy  Nyddiau  rhedwch  ar  y  Rhod ; 
Munudau  o  Bechod,  Dyddiau  o  Wae, 
Ni's  gellwch  hedeg  yn  rhy  glau. 

4  Par'toed  Duw*r  Cariad  f '  Enaid  cu, 
A  gal  wed  hwn  i'r  Nefoedd  fry ; 
Mae  lechydwriaeth  yno  heb  Drai, 
A  phur  Ogoniaiit  i  barhau. 


57 

HYMN  68. 

Gol-tiig  ar  DJDUWyn  ein  maiurhau  i*r  JByd. 

i  T  'R  Meusydd  nefol  fry  lie  rhed 
A  Y  Dyfroedd  bywiol  pur  ar  led, 
Dyinunei  f  Enaid  hedeg  'nawr, 
Ond  Pechod  sy'n  ei  wasgu  i  lawr. 

2  Dy  werthfawr  Waed.  anwylaf  Grist, 
All  dynnu'm  hoU  Euogrwydd  trist  j 
A  thithau  G'lommen  nefol  fwyn, 
All  ar  d' Adenydd  yiio'm  dwyn. 

3  Pe  g-allwn  esgyn  fynu  I'r  Ne', 

A  gwel'd  Gog-oniant  Uawn  y  Lie  ; 
Mor  fach  mor  wael  y  fyddei'r  Byd 
A'i  Bethau  yn  fy  nghyfri'  g-yd. 

4  Un  Olwgar  fy  Nuw  a  wnai 
Deyrnasoedd  Byd  ddiflannu'n  glau  ; 
A  Dynion  hwythau'n  darfod  fydd> 
Fel  Can\v)4l  drenga  ganol  Dydd. 

5  Ymladd  ac  ymlid  allent  hwy, 
Eu  Swn  ni  styriwn  i  ddim  mwy 
Na  Dalen  wan  jti  siglo  ar  Bren, 
Pan  f 'ai  Taranau  yn  rhuo  uehben. 

6  Y  B renin  mawr,  Duw  oil  yn  oil, 
Gad  wel'd  dy  Wyneb  teg  heb  Goll  ; 
A'm  holl  Bwerau  seinia'  i  ma's 
D'anfeidrol  Fawredd  di  a'th  Ras. 

HYMN  69. 
Gogoniant  a  Gtas ym  Mherson  Crist. 

1  TC' Y  Enaid  deffro,  a'm  Tafod  can, 

X     Arddechog  Glod  i'r  Arglwydd  glSn  : 
Hosanna  i'r  trag'wyddol  Dduw, 
Ei  Gariad  ef  diderfyn  y\v. 

2  Yng  Ngwjmeb  Crist  llewyrcha  i  ma*i 
Y  Ddeiw  deccaf  oU  o'i  Ras  ; 


58 

Gwnaeth  Duw  ym  Mherson  lesu  g-l'iti 
Waith  mawr,  tu  hwnt  i  ddim  o'r  bla'n. 

3  Y  Ddaear  faith,  a'r  ehang  For, 
Sy'n  dat^n  Gwaith  ein  cadarn  lor ; 
A'th  fawr  Ogoniant  welir  fry, 

Yn  ddisglair  ym  mhob  Scren  sy*. 

4  Gnd  yn  Edrychiad  lesu  cawn 
WeVd  holl  Ogoniant  Duw  yn  llawn  j 
Disgleirdeb  hoff  ei  Wyneb  ef 
LlewjTcha'n  fwy  na  holl  Lu'r  Nef. 

5  Gras,  mae  fe'n  Destun  peraidd  braf ; 
Wrth  Enw'r  lesu  llawenhaf : 
Angylion  sefwch  ar  y  Swn  ; 

O'r  Nef  i'r  Ddae'r  datseiniwch  hwn. 

6  O  na  allwn  fyw  i  fyn'd  i'r  Lie, 
Cawn  wei'd  ei  Wyneb  hawddgar  e'  ; 
Yno'i  holl  Degwcb  eglorhair, 

A'i  foli  wnant  a'r  Delyn  aur. 

HYMN  70. 

Cariadi*r  Creaduriaid yn  beryglus. 

1  TV/T  OR  wag  yw  pob  Peth  sy'n  y  Byd  ! 
JLVjL  Twyllodrus  yw'r  Peth  tecca'i  Bryd 
Ym  mhob  rhyw  Bleser  Gwenwyn  sydd, 
Ac  ym  mhob  melus  Faglau  cudd. 

2  Y  Peth  disgleiriaf  dan  y  Nef, 
Rhyw  Lewyrch  gau  a  ddyry  ef ; 
Ofnwn  fod  Perygl  yn  resau, 
O's  Pleser  fyddwn  yn  fwynhau. 

3  Y  Pethau  anwylafo'n  Mwynhad, 
Ein  Fryns  agosaf  a'n  Cyd-wa'd, 

Sy'n  rhannu  ein  Cariad,  Camwedd  y\r, 
A  gado  ond  banner  hwn  i  Dduw. 

4  Anwyldra  Serch  Creadur  sy* 

Yn  gweithio  yn  ein  Cnawd  mor  gry* ; 


S9 

Ar  hwn  y  rlied  ein  Calon  ffol, 
Ni's  gallwn  chwaith  ei  galw'n  oL 

5  Dy  Degwch,  f'anwyl  Brynwr  wyd, 
I'm  Henaidf'o'n  drag'wyddol  Fvryd  ; 
A  Gras  adynno'm  Serch  ig;j'd, 
O  bob  Creadur  sy'n  y  Byd. 

HYMN  n. 

Presennoldeb  DUW sydd  Oleuni  ine'von  Tyviyllvich, 

1  Tf'FYNNON  fy  holl  Lawenydd  yw 
X?    Fy  Arglwydd  Dduw  yn  ddlau  ^ 
Gogoniant  fy  holl  Ddyddiau  clir, 

A  Chysur  fy  Nosweithiau. 

2  Mewn  T'wyllwch,  o's  ymddengys  e\ 

Mae  Ngwawr  yn  dechreu  torri  ; 
Efe  yw'm  siriol  Seren  Ddydd, 
A'm  Haul  os  bydd  yn  codi. 

3  Y  Nef  o'm  cylch  disgleirio  bydd, 

A  Llewyrch  dedwydd  goleu  ; 
Pan  dd'wetto  Crist  mai'mHeiddowfo, 
A  minrueu'n  Eiddo  ynte. 

4  Fy  En  aid  am  ymadael  mae, 

Wrth  glywed  Geiriau'i  Gariad  ; 
A  hedeg  fynu  i'r  Nef  mewn  Hw'yl, 
I  'mwasgu  a'm  hanwyl  Geidwad. 

5  Heb  ofni'r  Fall  nac  Angeu  mwy. 

Mi  dorrwn  trwy  bob  Gelyn  ; 
Adenydd  Cariad,  Breichiau  Ffydd, 
A'm  dygei'n  benrhydd  trwyddyn*. 

HYMN  72. 

DUW,  Gogoniant  a  Dyffynfa  Seion. 

1  r^HAPPUSEglwj^s,  sanctaiddLe, 

V-/   Maingc  Gras  dy  Brynwr,  Brenin  Ne'  i 
Dy  Ian  gynteddau  ei  Drigfan  yw, 
Ti  wyt  ddaearol  Lys  ein  Duw, 


60 

2  Cedvrn  yw'th  Furlau,  *run  nl  syrth, 
Rhyfelwyr  nefol  geidw'th  Byrth  ; 
Ni  syfla'th  Sail,  sefydlog  y  w, 

A'r  Gyng-or  doeth  a  ChariadDuw. 

3  D'  Elyniod,  ofer  yw  eu  Bryd, 
Yn  erbyn  d'Oi-sedd  tery  eu  Llid, 
Fel  tonnau'r  Mor  cynddeiriog*  caeth, 
Sy'n  euro  a  Marw  ar  y  Traeth. 

4  Ein  Henaid  m\vy  yn  Selon  trig", 
Heb  ofni'r  Fall  na  Rhufain  ddig" ; 
Mae'i  Freichiau  cylch  ei  dedw)-dd  Dir, 
Fel  Amddiffynfa  o  Bres  yn  wir. 

5  Duw  y Weill  Haul  a'nTarian  gref, 
Mewn  Munud  ty wallt  y  mae  ef 
O  newydd  arnom  Belydr  Gras  : 
A'i  Fawl  ddatseiniwn  ninnau  'ma's. 


HYMN  73. 

^olygiad  ar  y  Nef  yn  gianeuthur  Ajigeuyn  esmti'yiit. 

1  TV/r  AE  Gwlado  Wynfyd  pur  heb  Haint 
-LVa  Byth,  yno  y  teyrnasa'r  Saint; 

Lie  nid  oes  tywyll  Nos,  ond  Dydd, 
A  Phleser  heb  ddim  Blinder  sydd. 

2  Mae'i  yno  yn  dragwyddol  Haf, 
Ni  wiwabyth  o'i  Blodeu  braf : 
Ond  Angeu  fel  M6r  cul  y  sy* 
Khyngom  a'r  Wlad  nefolaidd  fry. 

3  Yr  Ochr  hwnt  i  Angeu  a'r  Bedd, 

Mae  Meusydd  gwyrddon  hai'dd  eu  Gwedd  i 
I  Israel  felly  Canaan  fu, 
I'wgwel'd  tu  draw'r  lorddonen  ddu. 

4  Ond  Dynion  sy'n  ddigalon,  gwn,    - 
I  groesiT  Cul-for  cyA'ng  hwn  ; 

Ar  Geulan  Angeu  maent  mewn  Br£\r, 
Yn  ofiH  morio  drwvddo  draw. 


61 

5  O  am  Israel  Ffydd  1  ymlld  iTwrdd 
Y  cul  Arnheuon  sy'n  ein  cwrdd  ; 
A  g-allu  gwel'd  a  Golwg  glir 
Drigfanuau  dedwydd  Canaan  Dir. 

6  Fel  Moses  g3-nt  pe  dring-em  ni, 

A  gwel'd  y  Wlad  a'i  hansawdd  hi  ; 
Nid  oer  Lifeiriaint  Angeu  caeth 
A.'n  tarfei'n  ol  oddiwrth  y  Traeth. 

HYMN  74. 

Amheuon  yn  cael  eu  gv:asgoru,   neu  Laxvenjdd 
ysprydol yn  casl  ei  doycnivslyd. 

1  TV/TEDDYLIAU  pruddion  ymaith  ewch, 
J-VX   Bryd  hyn  gadewck  fi'n  Uonydd  ; 
Fy  Nbafcd  orfoledda  yn  Nuw, 

A  hyfryd  yw'm  Lkwenydd. 

2  Daeth  Ofn  a  Th'w'lhvch  droso'i'n  Hen, 

Soddwyd  ly  Mhen  a  Dagrau, 
Ne's  dyfod  Pelydr  Gras  i'm  cwrdd, 
I  yrru  fiwrdd  fy  Ofnau. 

3  O  pa  Lftwenydd  nefol  syn 

A  brofais  yn  fy  Yspryd, 
Pan  dd'wedodd  Crist  mai'  Eiddo  o'wn  i. 


4  Nid  gwiw  i'r  Temtiv/r  dorrl'm  Heddj 
Dwyn  fy  Ngorfoledd  ymaith  ; 
Un  Wen  o'th  Wyneb,  lesu  cu, 
Ddwg  gysur  i  mi  eilwaith. 


HYMN  75. 

Llaivenydd  trcg'  luyddol  ac  ysprydol,  ?ieu   Okvg 
''•^ynfydedig  o  Crist. 

2   r\  DDIWRTHYT  ti  fy  Nuw,  a'm  Rbarr, 
v^    Y  cwyd  Llawerydd  f '  Enaid  gwun  ; 
A  rlied  tu  hwnt  i'r  Wybren  fry, 
:^\.'-  li(,il  grcuedig  Fydoedd  sv'' 


62 

2  Gorfolecld  duwlol  f '  Enaid  fydd 

Yn  drech  na  Braw  yr  Angeu  prudd  ; 
Caf  ado'n  ol  Farwoldeb  gwan, 
A  ffoi  o  Lwch  y  Bedd  i'r  Ian. 

3  Vv  lie  teyrnasa'r  lesu  cu, 

Ym  maith  Eitbafoedd  Nefoeddfrj-, 
Caf  dreulio  trag'wyddoldeb  hir 
Mewn  Pleser  a  Chlodforedd  pur. 

4  Mil  miloedd  o  Flynyddau  caf 
Wel'd  a  rhyfeddu'th  Degwchbraf; 
Ac  Oesoedd  didrangc  eu  parhad 

Y  caf  glodfori'th  Gailad  rliad. 

5  Fob  Gwen  o'th  eiddo,  lesu  mwj-n, 
Anv/yldeb  r.ev/ydd  fyddyR  dd\v}-n  ; 
A  miloedd  o  Elesei-f.u  a  dardd 

O'r  Prawfo'thhoU  Rasusau  hardd. 

6  Tyr'd,  fy  anwylyd,  bed  ar  Frys, 
Dwg'  f '  Enaid  'fynu  i'th  ddcdwydd  Lys 
Can's  biysio  raae  iy  Enaid  byw 

Am  wel'd  fy  Mhrynwr  mwyn  a'm  Duw 


HYMN  75. 
Y  Rhyftl  crist'  «g^c/. 

1  "^^TAC  ofna,  f'Enaid,  fynu  co'd, 
iAI    Am  danat  Arfau'r  *Fengyldod 
Dos  tu  a*r  nefcl  Byrth  ymla'u, 
Lle*r  aeth  dy  Gapten  lesu  glaii. 

2  Ufiern  a  Phechod  a^th  wrthsai*, 
Ond  maeddodd  Crist  y  cyfryw  rai  ; 
Ac  wrth  y  Groes  fe'il  hoelicdd  hwy, 
Gorchfygu'r  Saint  ni«s  gallant  mvry- 

3  Beth  er  bod  T'wysog  UfTern  dtlu 
Yn  rhuo  a  Hidlo  'nawr  mor  gry*  ? 
Trag'wvddol  Rwymau  a'uceidw  *lawrj 
I  danlly'd  Bydevv'r  Fagddu  fawr. 


63 

4  Er  bod  dychwantau  o'th  fewnmor  fyw, 
Eu  Hymirech  ola'  am  Fyw/d  y w  ; 
Caiif  Arfau  hollalliioj  Ras 

Ddim  strio^th  lioll  Uecliodau  ccs. 

5  Am  liynny,  f'  En  aid,  pwysa'n  hy, 
Ymlaen  tua  Phorth  y  Netoedd  fry  : 
Mae  yno  Hedd  a  Gwynfjd  hael, 

A  Gwisg-oedd  hardd  i  orchfygwyr  gael. 

6  Caf  yno  wisgo  Coron  wlw, 

A  g-orfoledda  yng  Ng-ras  fy  Naw  ; 
A  moli  wna'r  "holl  neibl  Lu 
F'Arweinydd  g'og'oaeddus  fry. 

HYMN  77. 

G'Viaredigaetk  a  Chaclvjriaeth  oddiiarth  Elynion 
y  spry  do  I . 

1  1^  CYFOD 'fynu,f'Enaidbyw, 
V-^    A  g-orfoledda  yn  dy  Dduw ; 
Fy  Nhafod  defFro,  a  seinia  'ma's 
Ar  led  ei  og-oneddus  Ras. 

3  Fy  ng-hodi  o  Bydew  Pechod  wnaeth, 
A  Phyrth  agored  Uffern  ^aetli ; 
Sicraodd  fy  sefyllfa'n  well 
Nag-  oedd  cyn  i  mi  gwympo  'mhell. 

3  Rhoes  Freicliiau  'i  fvthol  Gariad  d.ui 
Fy  Enald  llesg-  blinedig'  g-wan  ; 

Ac  fry  ar  Graig-  yr  Oesoedd  gref 
Fy  Nliraed  rhag*  llithro  osododd  ef 

4  Din  as  fy  Nedwydd  Drigfan  i, 

A  Muriau  Gras  amgylchwyd  hi ; 
Ac  lechydwriaeth  cadarn  gre' 
Fel  Caer  i  gadw'r  sanctaidd  Le. 

5  Gall  Satan  chwythu'i  Falais  Uym, 
A*i  Luoedd  ruo  a'u  holl  Rym  : 
Trugarcdd  Duw  a'm  celdw  o'r  Nef, 
Ac  ettvl  ei  n-^-'ri '-^  '-r 


64 

6  O  cyfod  fynu,  f '  Enaid  byv/, 

A'm  Tafod  can  Fawl  hoffi'th  Dduw, 

A  seinia  Haleliiia  'nawr, 

I'm  Prynwr  mwyn  a'm  Brenin  mawr. 

HYMN  rs. 

Dlgonedd  Fardrj?i. 

1  p  AHAM  mae'ch  Gwedd,  Plant  gweinion  Duw, 
A    Yn  g-wisg'o'r  fath  alariis  Liw  ? 

Pa  Amheaon  sy'n  gvvanliau  eich  Ffydd, 
A  meithrin  eich  Anobaith  prudd  I 

2  Pa  beth  er  bod  eich  Beiau'n  Liu, 
,    Amlach  na  Ser  y  Nefoedd  fry, 

Ac  yn  dyrehafii  fynu  o'r  Llawr 

I'r  Nefoedd  fel  Myhyddoedd  mawr  ? 

3  Beth  'tal'ch  Euogrwydd,  yr  un  Pryd, 
Yn  chwyddo,  o  ran  ei  Led  a'i  Hyd, 
Til  hwnt  i'r  Greadig-aeth  fawr, 

A'i  Sail  iTior  bell  ag-  UfFern  Lawr  ? 

4 .  Wele  yma  For  \m  llifo  'ma's 

0  fytbol  anmieied^^'  Ras, 

A  Ffrydiau  Gwaed  ein  Piynwr  Crist 

1  foddi'n  hoU  Eaogrwydd  trist. 

5  Cvfodi  a  soddi'r  Bryniau  wnaeth, 
'Does  Terfyn  iddo  ef  na  Thraeth  ; 
Pe  chwHiem  ein  Pechodau  mwy, 
Ni's  gellir  cael  'mo  honj-nt  hwy. 

6  Bendithiwn  Dduw  a'i  ryfedd  Ras, 
Sy'n  claddii'n  holl  Bschodau  cas  ; 

A  Gwaed  yr  Oen  sy'n  chwyddo'n  Lli', 
Goruwch  ein  Beiau  a'n  Tybiau  ni. 

HYMN  79. 

lechy'dHuriaeth. 

1  /^  'R  lechydwriaeth  fawr  yng  Nghrist, 
\J    Swn  m'elus  hyfryd  yw  i'm  Clust ; 
Biilm  crs'f  i'm  Chvyfau  o'bob  Rhyw, 
A  clitrdial  ira'  rhag  Ofnau  rvr. 


65 

2  Mewn  Bedd  o  Bechod  gorwedd  bu 
Ein  Henaid  wrth  Ddrws  Urteni  ddu, 
Ond  codi'r  y'm  trwy  Ras  ein  Duw 
I  weled  nefol  Ddydd  a  byw. 

S  Aed  Svvn  \t  lechydwrlaeth  fawr 
O  ddcutu'r  Ddaear  faith  \\\  awr  ; 
A  bocd  i'r  Nef  a'i  Lluoedd  llou 
Gyfbdi  ea  Llc-i"  i  seinio  hon. 


o 


HYMN  80. 

Gogojiiant  Crist  ymy  Ncfaedd. 
R  fatli  Lavvenydd  sy'n  y  Ne* 


Gag'oniaut  Lie  J ahofa  ! 
Pan  fyddo'r  lesu'n  tannu  'ma's 
Ei  ddlsglaii'  R.as  i'r  eitlia'. 

2  Mawrhydi,  Cariad,  Parch  a  Hedd 
Fydd  yii  ei  Wedd  yn  g-wena  ; 
A'r  holl  Lu  disg-lair  ar  bob  Llaw 
Yn  isel  draw'n  ymgrynimu. 

5  A'u  haur  Deyrnwialen  plyg"  i  lawi- 

I'w  Enw  Kiawr  D'wysogion  ; 
A  llawenlia'r  holl  nefol  Fro 

Ei  wel'd  e*'n  ^wis^o'r  Goron.     - 

4  Ei  foU  Archang-vllon  fvdd 

Trwy'r  holl  Heclydd  nefol, 
A  rhoi  Anrhydedd  a  MawrhaU 
Lawr  wrth  ei  Dra*d  brenhinol. 

5  Y  tirion  Draed,  bendi^ed  y'nt, 

Fu'r  Hoelion  gynt  yn  dorri ; 
Ar  Orscdd  ddisglair  sefyll  raaent, 
A'r  holl  Saint  yn  addoli. 

C  Ei  anv,yl  Sen,  arddcrchog  Ddull, 
Fu'r  Drain  yn  crchyil  g-hvyfo, 
Wcle'r  Gug-onia:it  mawr  y  sy' 
0*i  amg-ylcli  fry*n  diss-leirio. 

t2 


66 

7  Hwn  ydyw'r  dyrchafedig-  Ddyn, 

Hcb  wel'd,  y*m  ni*n  addoli'; 
Pan  ga-flTom  arno  Olwg-  lawn, 
Rliajorach  cawn  ei  g-aru. 

8  Ar^lwydd,  mae'n  Hen  aid  oil  ar  Dan 
"    Wrth  wel'd  dy  Drigflm  ddedwydd, 

A'n  Genau  a'th  fawl  mewn  hyfryd  Gan, 
Eiii  Duw  ni  a'li  Gwaredydd. 

9  Wrth  wel'd  trwy  Ffydd  yr  Olwg  hon, 

Mae  yn  ein  Galon  Hiraeth 
Ymado  o«r  Corph,  a  myn'd  o  hyd, 
Mewn  Cerbyd  tanllyd  }  maith. 


HYMN  81. 

-BUW  Oil  ac yn  OIL 

1  Tf  y  Nuw,  fy  Nerth,  a*m  Bywyd  i, 
jL       Rhoes  arnat  ti  fy  Ng-ogiud  ; 
Can's  oil  yn  oil  wyt  im',  5  Dduw, 

Ni's  gaiiaf  fyw  pe'm  gedyd. 

2  Dy  ddiaglair  Wedd  all  lawenhau 

Fy  Mhabell  Glai  mewn  Trailed  ; 
Mae'i'n  Nefoedd  lie  bech  di,  fy  Nuw, 
Ac  UfJhrn  yw  hi  hebod. 

3  Cariadus  Wenaii^th  Wyneb  gwlw, 

Mor  hawddgrar  yw  y  rhei'ny  ! 

Nefoedd  yw  gorphwys  yn  dy  Gol, 

'Does  Fan  dedwyddol  hebddi. 

4  Dedwyddwch  yr  Angylion  fry 

O  honot  sy'  yn  tarddu, 
Wrth  eiste'  cy'lch  gorseddfa'th  Ras, 
A  chael  Cynideithas  lesu. 

J  Ni  allel  Iioli  D ely nau'r  Ne* 
Byth  wTicud  y  Lie  yn  ncfol, 
Pe  Daw  'madawai'n  anad  neb, 

^'  '■  guddio'i  Wyneb  firiol. 


67 

6  Nl  rydd  y  NeFna'i*  D4aear  lm% 

*Rwy*n  sicir,  dJim  BoddlonrwydJ 
Na  dafn  o  wlr  Lawenydd  heb 
Dy  Bresennoldeb  Arglwydd, 

7  Tydi  yw'r  Mor  o  Garlad  rhwydd. 

Lie  mae  Boddlonrwydd  dibaid; 
Tro-gylch  fy  holl  Serchiadau  wyt, 
A  Chanol-b-vvv-nt  fy  Enaid. 

8  Awyddus  y\v  fy  Yspryd  i, 

Diiw,  attat  ti  aiii  diKvad  ; 
Ond  O  mor  belled  wyf  er  hyn  ; 
O  lesu  tynn  fi  altad. 


HYMN  82. 
D-'fodiad  at  Orseddfaingc  Gras  trivy  Gyfryngivr. 

1  TAEWCH,  codwn  fynu  i'r  Nef  uwchbeu 
X-/      Yii  llawen  ein  Hedrychiad*; 

Gan  wenu  g-wel'd  ein  Tad  mewn  Hedd, 
Yn  eiste'  ar  Orsedd  Cariad. 

2  Hon  unwaith  fu'n  Eisteddfa  Llid, 

A  Ftiammiau  aethlyd  dyfal ; 
Ein  Duw  bryd  hyn  Tau  yssol  oedd, 
A'i  Enw  ydoedd  Dial. 

3  Ond  gwaed  y  lesu,  g-werthfawi*  y w, 

Dros  Orsedd  Duw  taenellwyd  ; 
Tawelodd  hyn  ei  ddigllon  Wedd, 
A'r  Llid  3-n  Hedd  dychwelwyd. 

4  'Nawr  g-alUvn  blygu  wi'th  Draed  yr  Ion, 

Anturio  'n  eon  atto  ; 
'Does  un  Cenibiad  yn  y  Lie 
A  thanllyd  Gledde'n  rhwystro. 


Heddychol  Byrth  dedwyddvvch  Nef, 

Gan  ei  Fab  ef  ag'orwyd  ; 
Dyrchafvvn  Fawl  ai'n  Uafur  Don, 

Hyd  Orsedd  Ion  heb  Arswyd. 


J 


68 

6  Diolcli  ddengmil  o  Weithiau  'nawr, 
Ddadleuwr  mawr  it'  fyddo  ; 
A  Chlod  i'r  bythol  Dad  unwedd. 
Am  droi'i  Ddig-llonedd  heibio. 


HYMN  83. 

Bf=a3  a  Marti}  gyd  a  D  vw  yn  bresennol. 

1  VrrS  gallaf,  Arglwydd,  oddef 
-L^      Dy  Absennoldeb  di ; 
Pe  byddei  i  ti  ymado 

Darfyddei  Mywyd  i ; 
Fy  Ng-halon  boed  yn  was  tad 

Yn  ag-os  at  fy  Nuw, 
A  thithau'm  Daw  bydd  agos 

I'm  Calon  tra  fvvy'i  byw. 

?  Ni  aned  'mo'no  i'l'  Ddaear, 
Na  Phechod  Sorod  sal, 
Ni's  g':d]af'  fyw  ar  Foddion 

ISIor  ddi-brls  ac  mor  wa'I ; 
Er  hyn  dymunwa  aros 

Fy  Nhad  a'i  Amser  cf, 

A  disgwyl  mewn  Amynedd 

Ry  w  ennyd  am  y  Nef. 

o  Yna,  fy  anwyl  Avg-lwydd, 

Pan  fvddwy'n  g-ado'r  Byd, 
Gad  i'm'  roi  f '  Enald  fynu 

I'tli  Frelchiau  ar  hyn  o  brrd; 
A  Gwenau  ar  fy  Wyneb 

A  Heddwch  dan  {\  Mron, 
Yn  royn'd  lieb  Fraw  nac  Ofnau 

Trwy  DdyiJVyn  An^cu'n  lion. 


HYMN  84. 
Tr  Ti^rythurau  sanctaidd. 
M  mliob  rhyw  Drallod  blin  y  bwyf, 


^Y 


ifchcdes^  at  fy  Nuw  yr  wyf ; 
Dim  Gobaith  mewn  un  Lie  ni  Chaij', 
Ond  yn  ei  'sgrifenedig  Air. 


69 

2  Yn  Llyfyr  Gras  fv  nefol  Dad, 
'Rwy'n  cael  i'm  Blinder  esmwytliHd  ; 
Gwe'l'd  'rw'i  mhob  Dalen  iddo  mron 
Wyneb  a  Llais  fy  Mhrynwr  ilon. 

3  Hwn  ydyw'r  Maes,  ond  chwiiio'n  iavi'ii 
Y  GwePthf-^wr  Berl  ciiddiedig  cawn  ; 
Mae  fe'n  Farslandwr  du\yiol  ddoeth 

A  bryno'r  cyfryw  Berlyn  coeth. 

4  O  hwn  daw  sanctaidd  Ddw'p  i  ma's, 
I  ddiffodd  Syched  Pechod  cas  ; 
Yma  t}'f  Pren  Gwybodaeth  11a wn, 
Heb  Berygl  yntho  o's  bwytawn. 

5  HwTi  yw  Datguddiad  Duv/  ei  hun, 
Uwch  Rheswm  dall  a  S}Tiwyr  Dyn; 
F'  Arweinydd  i'r  Wlad  nefol  fiy, 
Trwy'r  Byd  y  G1)ti  wylofus  du. 

6  O  !  boed  i'th  Air,  alluog"  Dduw, 
Gyfeirio  'Nhraed  i  tra  fwy'i  by  w, 
Rbag  troi  o'r  Brif-ffordd  ddedwydd  fvvyn 
Ar  dy  Ddeheulaw  sydd  i'm  dwyn.  . 


HYMN  8j. 

7"  Gyfraith  a*r  Efengyl yn  cael  eu  gxvahaniaethu. 

1  TTDDEDDF  sy'n  erchi,  a  dweud  beth  yw 
'A     Ein  Dyledswyddau  ni  i'n  Duw  ; 

Ond  'Fengyl  ddengy-s  in'  pa  le 
Cawn  Nerth  i  wneud  ei  'Wyllys  e*. 

2  Y  Ddeddf  Datguddiad  i  ni  ddwg- 
O'n  Llyg-redd  a'n  Calonnau  drwg-  ; 
*Does  ond  y  'Fengyd  ddweud  lie  mae 
Gras  i'n  pardyno  a'n  glanhau. 

3  Cyhoedda'r  Ddeddf  Felldithion  maith 
Yn  erbyn  Dyn  q's  cwymp  unwaitli  ; 
Ond  yn  y  'Fengyl  Cri'st  y  sy' 

Yw  maddeu'n  holl  Euogrwydd  du. 


70 

4  Na  chais,  fy  Enald,  dynnu'n  hwy 
Fywyd  G'r  Ddeddf,  na  Chysur  mwy  ; 
I'r  'Feng-yl  rhcd  am  Obaith  gwiw  ; 

Y  Dyn  a  gredo  hwn  fydd  byw. 

HYMN  86. 

Gallu'r  Efengyl. 

1  TTWN  ydyw'r  Gair  o  Gariad  mawr, 
XA  O'r  Nef  aiifonwyd  i  ni  iawr  j 
Jehofa  ddengi^s  yma  i  ma's 

Beth  all  ei  hoilailuo^-  P^as. 

2  Ffordd  ga's  Doethlncb  Duvv'  ei  hun, 
I  wella  anhw-j-l  Enaid  Dyn  ; 

Yr  unig  Falm  rhinweddol  y\v, 
I  i\vyr  iachau  Cwymp  Dynolryw. 

5  Yr  'Fengyl  elrcli  i'r  Meirw  fyw, 

A  hwythea  glywant  Lais  Mab  Duw  : 
Yr  Esgyru  svchion  a  fywhair, 
A  tiioddi*r  Galon  Garreg  wnair. 

4  Lle*r  oedd  y  Fall  a  Th*w'll\vch  mawr, 
Rhy*r  «Fengyl  Olau  nefol  'na^.Yr  ; 
Rheoli'n  Chwantau  raa'i  a'i  Grym, 

A  dofi  Llid  Erlidwyr  llym. 

5  Bwystfilod,  Llewod  (wedi  troen*) 
A  wisgant  Natur  fwyn  yr  Oen  ; 

A  Phiant  y  Byd  rhyfeddii  wnant, 
A'r  Cyfaewidiad  a  gas  ant. 

6  Fy  Enaid  inneu  troer  trwy  Ras, 
a'  chroesaw  Wawd  y  Byd  a'i  Gas  ; 
Mae'r  Gair  yn  addaw  Noddfa  im*, 
Oddi  wrth  eu  Llid  cynddeiriog  llym. 


A 


HYMN  87. 
Esamplau  Crist  a'i  Saint. 
DS;NYDD  Ffydd  yn  awrpc  cawr, 


Tufewn  i'--  Lieu  chedeg  wnawn, 
I  wcl'd  y  Saint  morllawen  sy' 
Mevvn  Gwynfyd  a  Gogoniant  fry. 


71 


2  Fel  ninneu  buontyn  y  Byd, 

Yn  wylo*n  bruddion  lawer  prytl  ; 
Ymdrechu'n  g-aled  iawn  a  Grym 
Amheuon,  Othau,  a  Pliecliod  Uym. 

3  Gofynwn  iddynt  hwy  yn  brudd, 
P'odd  darfu  iddynt  g-aiio'r  Dydd ; 
Hwy  oil  attebent,  mai  trwy  Boen, 
A  Gwaed  y  croeshoeliedig  Oen. 

4  Bilyn'sar.t  Gamrau'u  Harglwydd  Crist 
Trwy  Glod  ac  Anghlod  Trailed  trist ; 
Profedigaethau  o  bob  Rhyw, 

Ne's  myn'd  i'r  Wlad  addawodd  Duw. 

5  Trag'wyddol  Glod  i'r  lesu  glan, 
Rhol  lum  yn  Batrwn  wnath  o'n  bla'n  ; 
A'r  Cwmmwl  mawr  o  Dystion  maith, 
Fel  Ser  i'n  tyv/ys  ar  ein  Taith. 


HYMN  88. 

Ffydd yp.^  Nghrist  ein  Habenh. 

1  "M"!!)  Gv.-aedyr  hoU 'Nifelliaid  gwar 
X>l    A  laddwyd  ar  Allorau, 

A  ro'i  i  Gydvv'}  bod  euog  Hedd,  - 
Neu  'i  Llygredd  a  olchasra. 

2  Ond  Crist,  Oen  Duw,  dileu  mae'n  Ian 

Ein  Pechod  a'n  Hanwiredd  ; 
Rhagorach  Abcrthna  hw\T;t-h\vy, 
A  Gwaed  sy'  fwy  ei  Rinwedd. 

3  Fy  Ffydd  fyn  ddodi'i  Llaw  yn  hy, 

Ar  Ben  y  lesu  grasol, 
Tra  b'\\7'n  cyfadde'  mai  ar  led 
O'i  flaen  yn  edifeiriol. 

4  Fy  Enaid  edrych  'nol  y  mae 

Ar  Groes  a  Beichia'u'm  Harglwydd, 
Mewn  Gobaith  cadarn  iddofo 
Ddwyn  yno  fy  Euogrwydd, 


12 

5  Gan  gredu'r  y*m  5^l  ilawenhau, 
I  Dduw  bellhau  y  Felldith  ; 
A  moli'r  Oen  am  golli  'i  Wa'd, 
I  ddwyn  Rhyddhad  a  Bendith. 

HYMN  89. 
Ctiaiud  ac  Tspryd. 

1  TJ  HWNG  Cnawd  ac  Yspryd  Rhyfel  fydd, 
Xv  Tra  b'om  mewn  'Stad  o  Brofiad  prudd ; 
Cap  g-enn'i'r  Pechod  ynof  mae 

Ond  gwneud  yr  wy'i'r  kyn  wy'i'n  gasau, 

2  'Nawr  griddfan  'rwyf a  chwyno'n  brudd^ 
O's  Pechod  yn  g-orchfygu  fydd  ; 

A  chanu  'rwyf  a  Ilawenhau, 

Can's  Gras  drachefn  gorchfygu  mae. 

3  Y  T'w»llwcli  a'r  Gcleuni  sydd 
Mewn  Ymdrechhydy  perflfaith  Ddydd ; 
Ac  ytnladd  bydd  y  Dw'r  a'r  Tan, 


4  Mae'r  Cnawd  a'r  Yspryd  y-r  unwedd, 
Yu  blino  ac  yn  torrl'm  Hedd  ; 
Olid  caf  rol  fynu'm  raarwol  Chwyth, 
Ac  yna  (^erfydd  Pechod  byth. 

HYMN  GO. 
Golivg  tr\\>y  Ddrych  ac  Wjneb  yn  Wyneh. 

1  ■pTENESTRI  'th  Ras  eu  caru  \vnaf, 
^JL  Tr wy'r  rhai  y  gwela'i  f '  Arglwydd; 
A  Hiraeth  cwrdcl  a'th  Wyneb  gwych, 

Heb  rhyngom  Ddrych  yn  ebrwydd. 

2  Ac  O  na  ddeuai'r  happus  Ddydd, 

I  droi  fy  Ffydd  yn  Olwg  ! 
Cawn  wel'd  fy  Mhrynwr  fry  yn  Nhre'^ 
Yng  Ngolau'r  Ne'n  fwy  amlwg. 

3  F*  Anwylydbrysia,  ymaithtyn 

Y  Dyddiau  hyn  o  Attaliad; 
Yna  fy'Enaid  i  gaifffod 
I  e-vd  vn  Glod  a  Chariad. 


/o 


HYMN  91. 

Eunan-gyjiaHx'nder  yn  annigonol. 

I  tt*£-^  AL ARWYR,  p'le,medd  f  ArglwyckVcair, 
VJT  "  S)  'n  g-wrando  a  chrynu  wrth  fy  Nghair  ? 
**  Mewn  T'w'llwch  du  sy'n  rhodio'r  Dydd  ? 
*'  Rhowch  yn  fy  Euw  eich  Cred  a'ch  Ffydd. 

Z  "  Nl  all  eich  Dyledswyddau  llawn 
"  Roiam  y  Pechodlleiaf  iawn  ; 
*'  i:Y  Wisg-  all  Nattur  barottoi 
"  Ni  chuddia'ch  Gwarth  er  ynddl  'mdroi 

3  '<  Rhy  fyrr  yw'r  Gwely  all  Nattur  drin 
**  I  esmwythau  Cydwybod  fiin  ; 

*'  At  fy  Nghyfiawnder  trowch  gael  byw  ; 
*'  Cysur  a  Hedd  yw  rhodd  Mab  Duw. 

4  '*  Chwy-chwi  sy'n  cynnu  Tan  heb  les 
**  I  dwymo'ch  Enaid  oer  di-wres  : 

*«  Rhodiwch  wrth  Olau'ch  Tan  eich  hun^ 
*«  A'ch  devvis  Wrychion  tywyll  y'n'. 

HYMN  92. 

Achroyniad  o  Anffrixsythlondeb^  Awviybodaeth.^ 
a  Serchiadau  heb  eu  sancteiddio.     -' 

1  TTIR  ddisgwyl,  Arglwydd,  y  bum  i 

Xx  Dan  beraidd  Sain  d'Efengyldi! 
Ond  etto'm  Ffydd  mor  wan  y  cair, 
A'm  gwir  Wy'bodaeth  yn  dy  Air. 

2  I'th  Dy  'rwy'n  tramwy  ys  lawer  Dydd, 
A  gwiando'n  fynych  yn  ddi-fudd : 
Mor  lleied  Rhan  o'th  Air  bob  tro, 
Wy'n  allu  gadwyn  fy  Ngho*. 

Fy  Nuw,  a'm  Hollalluog  cu, 
Mor  lleied  y'th  adwaenir  di 
Wrth  Farnau'th  Wialen  (gyfiawn  Waith)      . 
Nac  wrth  Fendithion  d'Orsedd  chwaith, 
*Ei>ay  I.  10,  11.  %Esay  xxviii.  20. 

G 


74 

4  Oer  iawn  yw'm  Cariad  i,  a  gwan  ; 
Esg-eulus  wyf  yn  byn  o  Ran  ; 

Fy  Ngobaith  a'm  Serchiadau  sy' 
'N  anaml  am  y  Nefoedd  fry. 

5  Duw  mawr  !  cyfranna'th  Nertb  a'th  Ddawnj 
I  beri  i'th  Air  gael  Llwyddiant  Ua'wn  ; 
Datguddia'tb  lechydwriaetb  Ion, 

I'm  Henaid  i  yng-  Ngwaed  yr  O'n. 

6  Cyf'rwydda  Nbraedi'r  Ffordd  y  sy' 
Yn  arwain  i'r  Llawenydd  fry  ; 
Gwybodaeth  yno  o  hyd  amlha, 

A  Cbariad  oeri  byth  ni  wna. 


HYMN  93. 

Ein  Hargl'Viydd  lesu  wrth  ei  Fwrdd  ei  Ihlk. 

1   f^  OF  o  Farwolaeth  Crist  ein  Duw 
V>  A  ddeffry  Fawl  pob  Enaid  byw  ; 
Arlwyo  'i  Fwrdd  wnaeth  Brenin  Nef, 
Bendithio'r  Bwyd,  a  chanodd  ef 


o 


..  Gwynfyd  'fwytao'r  Bara  hwn, 

Ond  llawer  mv/y  dedwyddach,  gAvn, 
Oedd  ef.  O  Dduw,  a  blygei  'i  Ben, 
Gan  bwyso  ar  dy  Fynwes  weu. 

^  'R  un  Pleser  hofTa  brofwn  ni 

Trwy  Ffydda'lh  Ddisgybl  anwyl  di, 
Wrth  eiste*  a  phwysoar  dy  Fron, 
A  g'wlcddagyd  *4  tbi  yn  lion. 

1  Yma  tnae  Brenin  Nef  yn  awr, 
O'i  ddisglair  Lys  yn  disgj-n  'lawt ; 
'-  Dewcb  Ffryns,  medd  ef,  bwytewch  yn  iawn, 
"Ac  yfwch  lechydwriaeth  lawn. 

'.  (I  Fy  Nghnawd  sydd  P^'wyd  ac  Eli  pur, 
^'  Balm  i'cb  Doluriau  oU'a'ch  Cur; 
"  A'v  Ffrydiau  ihwydd  o  Bardwn  rhad 
'  Ddyliiudd  o  Wytrseunau  'Ngwa'd.'* 


75 

6  Hosanna  1  Grist  a'i  Gariad  had. 
Am  y  fath  Wledd  y'm  yma'ti  g-aci ; 
Etto  mae'n  porthi  'i  Seintiau  fry, 
A  gwell  Bendithion  nl  nyni. 

7  Tyr'd  anwyl  ogoneddus  Ddydd, 
Vddwyn  i'r  Nef  ein  Henaid  pnidd, 
Lie  ni  raid  wrUi  Gysg-odau  mwy, 
Ond  cawn  y  Sylwedd  hebddynt  hwy. 

HYMN  94. 

1  "C'E  fydd  rhyw  g-anu  peraldd, 
X?    Ryw  foreu  ddydd  a  ddaw, 
Os  gwelir  rhai  mor  llesgaidd, 
Yn  jach  yr  ochr  draw, 

Ein  tannau  fydd  yn  dynion, 
Ai  swn  am  Galfari, 
Oh  !  rhyfedd  fath  ryfeddod  ; 
Ai  dymma  'r  lie  rw}^. 

2  Ryfeddii  'r  \m  fa  'n  dioddef, 
Gynt  ar  Galfaria  fryun  ; 
Rhyfeddu  iddo  wisgo. 

Am  dano  *r  natur  hyn  ; 
Rhyfeddu  iddo  ein  hethol, 

0  blith  miloedd  yn  y  byd  ; 

1  g-ael  mwyiihau  'n  drag'wyddol. 


Rhyfeddu  'r  un  am  cadwodd. 
Pan  oedd  Gelynion  g:d  ; 
Rhyfeddu  'r  llaw  am  daliodd. 
Pan  06 'nt  bron  g-wneud  fy  mriid 
Rliyfeddu  grym  y  cai'iad, 
Atrai  mor  gyndyn  gas, 
Rhyfeddu  ar  ryfeddu ; 
O  anchwiliadwy  Ras. 

HYMN  95. 

CRY,  Cry,  ywllygredd  liavvMi. 
O'm  mewnfel'lki, 
"^  n  iienwi  'm  Calon  afit-n  ddu  : 


A 


76 

Gwyn  fyd  a  welal  'r  ddedwydd  awr, 

I  mi  g-ael  gorucliafiaelh  glan, 

Ar  fawr  a  man  drwy  'r  Brenhin  mawr. 

C:y,  cry,  yw'r  Brenhin  sy'n  rhyfela  on  Ui, 
Oi  daen  ni  saif  iin  arfog"  lu  ; 
Mi  bwysaf  ar  ei  alluog-  fraic!) ; 
Mae  'n  abl  cynnal  eiddil  gwan, 
I  dd'od  ir  Ian,  o  dan  ei  iiuch. 

Clau,  clau,  el  gariad  heb  g-yfnewid  ffiae, 
'Run  ddoe  a  beddyw  yn  parhau, 
O  dragwyddoldeb"  daeth  e'n  lii ; 
Mae  'n  g-adarn  iawn  fe  bara  byth, 
Ir  Nefol  nyih  eift'ef  a  ni. 


HYMN  96. 

DAETH,  daeth,  Celdwad  i  waredu  'r  caeth, 
Plant  Angau  'n  g-wbl  rydd  a  wnaeth  ; 
Darl^u  i  Breswylyddmawr  y  Berths 
Gofio  trueinied  is  y  nenn  ; 
A  sigo  pen  y  ddraig'  ai  ncrth. 

Cwir  gwir  fe  ddarfu  'n  gwympo'n  Adda^n  g-iir, 
Yn  g-aeth  i  dragwyddoldeb  hir  ; 
Ond  diolch  bythfe  g'afwyd  brawd, 
'Rhwn  a  gymmerodd  ein  DeddfXe  ; 
Fe  unodd  e  an  natur  dlawd. 

Caed  caed  craig"  gref  im  rhoddi  ar  fy  nhraed, 
Y  (Ibrdd  yn  rl.ydd  i  mi  fe  wnaed  ; 
P'am  suddai  i  anobaith  mwy, 
Jilae  Noddfa  yn  barod  oes  yn  wij", 
A  Chordial  clir  i  fendio  'm  clwy. 

'Nawr  'nawr  mae  crocsaw  i  bechaduriuid  mav, 
Gael  tynnu  beichiau  trwm  i  lawr  ; 
Agorwjd  ffynnon  werthfawr  ddrud, 
I  olchi  'r  Ethiop  du  yn  \yyn  ; 
Eydd  canu  nm  hyn  pan  losgo'r  Byd. 


HYMN  97. 

1  r^  WYNFYD  na  welwn  bechod, 
vJT  Bob  munud  yn  fwy  g"wan  ; 

A  gras  yn  ei  orchfygii, 
Na  chodo  byth  ir  lann  ; 
Doed  saethau  'r  nefoedd  arno, 
I'w  glwyfo  yn  fwy  bob  dydd  ; 
Nes  imi  gael  or  diwedd; 
Oii  rwymau  fyn'd  yn  rliydd  ; 

2  O,  Dal  fi  dal  fi,  ronjoi ; 

Mewn  Byd  sy  'n  Ilawn  o  ddrwg*, 
Dod  nenh  i'lh  gywir  ddilyn  ; 
Er  gwaetha  'r  Ddraig  ai  g\vg ; 
Mae  miloedd  }ni  sychedu, 
Am  gael  fy  Enaid  gwan  ; 
Ar  bwys  ^y  anwyl  Geidwad, 
'Rwy  'n  meddwl  dod  ir  Ian. 

3  Im  henaid  bydd  yn  noddfa, 
A  Chraiggadarna  ei  sail, 
Y  coll  yn  Adda  'r  cynta, 
Gwna  i  fvnu  yn  Adda  'r  ail, 
Tynn  ymaith  ddelw  pechod, 
Ai  wreiddiau  o  bob  rhy  w  ; 
Ag  adnewydda  f  Enaid, 
1th  tTafr  wertlifawr  \vi\v. 

4  Gwiryw  fe  ddarfa  'n  gwympc, 
'Ddiwrth  Bduw  yn  Eden  bell ; 
Ond  diolch  yn  dragywydd. 
Am  y  Cylamod  gwell ; 

Mae  y  tiler au  yn  sowndiacii, 
Ai  sylfaen  ary  Graig. 
Ni  eholiir  deiliaid  Iesv, 
Er  gwaetha  Hid  y  Bcira^g, 

Rym  ni  yma  'n  canii  gronyn, 
Rai  troiaa  an  Telyn  f ach  ';  . 
Yn  uwchfe  swnie  ein  tanneu, 
Os  down  ni  adreu  'n  jich, 
0,s  gweiir  aifyw-foreu. 


78 

Yn  Ian  iicb  bechod  cas, 
Yn  beraidd  ni  dJIolchwn, 
Am  y  Cyfammod  Griis. 

PIYMN  98. 

1  T17RTH  dy  borth  rwy  fi  yii  luaitio, 

W    Gan  bledio  dy  addewid  wiw, 
Tyred  Ai-glwydd  Im  bendithio, 
Myfi  yr  anheilynga  yn  fyw  ; 

Y  'th  air  y  sy  yn  galw  yn  gu  ;  ' 

Y  llwythog-  ar  blinderog  lu.  i 

2  Ar  dy  addev.'id  g-wna  I  mi  bvvvso.  1 
Ffydd  i  greda  heb  ballu  byth  I 

Dymma  'r  fann  'r  gvvan  fynd  atto  ;  I 

Cadarn  noddfa  cadarn  nyth, 
Plediai  'n  gry  haeddiant  cu  j 

Yr  un  fu  ur  Galfaria  fry, 

HYMN  99.  ; 

Gras  ivedi  ainlhau.  \ 

1  'VTID  oes  muniid  bach  o'm  by\v3'd,  ; 

X^      Na  fuvjst,  Arglwydd,  i  mi'n  dda,  ^ 

Ti'm  g\varcd?.istfil  o  weithiau,  i 

Yma  ac  accw,  rhag  ^Iww  bla;  | 

Fe'm  haciiubwyd,  &c."  i 
Am  it'  ssrvll  ofy  mhlaid. 

^.  Deng  mil  lawn  o  gyfyngderau, 

Aco  rwydau  cytrwys  fwy,  -1 

Fu  gan  satan  i  fy  maglu,  ; 

Cwymp'swn  inneu  iddynt  hwy  \ 

Ti  dy  himan,  &c.  ■ 

-Oedd  a'ra  daliodd  i  i'r  Ian.  ,            , 

-] 

3  ML  dtieddais  gant  o  weltKJau  '; 

O  ochr  fy  ngelynvon  cas  "i 

Gwell  oedvd  geniiyf  goUi'r  frwydr,  j 

Naff  oedd  gip.nnyf  gario'r  maes  ,> .  ;j 

Ti'm  liach'.iKiist,  .&c.  'i 

Vi\Xi  o'wn  inneu'n  myn'd  i'r  tan  ;;; 


79 

4  'Rwyt  ti'n  drech  na'm  calon  galed, 

'Rwjt  ti'n  drech  na'm  pechod  cas  ; 
Ti  wnai  'm  hanwyl  chwant  a  minneu, 

Pryd  J  mynnost,  gwympo  i  maes  ; 
Croesa  mhechod,  &c. 
Croesa'r  peth  wyf  am  fwynhau. 

5  Dy  ddoethineb,  a  dy  allu, 

Sydd  yn  abl  torri  lawr, 
D'rysu,  mwrddro,  a  newynu 

'R  pennaf  un  o'm  melau  mawr; 
Gwna  i  mi  ganu,  &c. 
Congc'rwyd  g-elyn  fwy  n^'r  byd. 


c 


HYMN  100. 

Tr  Ar^lviydd yvify  Nerth. 

YMMER,  lesu,  fi  fel  ydwyf, 
Fyth  ni  alla'i  fod  yn  well ; 
Dy  allu  di  a'm  g-wna  i  'n  agos, 

Fy  ewyllys  i  y\v  myn'd  ymhell ; 
Yn  dy  glwyfau,  Sec. 
Bydda'i'n  unig  fyth  yn  iach. 

2  Mi  ddiffygiais  deithio  crasdir, 

Dyrus  amal,  wrthyf  fy  hun, 
Ac  mi  fethais  a  chongcwero 

O'm  gelynion  lleiaf  un  ; 
Mae  dy  enw,  &c. 
Yn  abl  rhoddi'r  cryfa  i  ffoi. 

3  Gwaed  dy  groes  sy'n  codi  i  fynu 

*R  eiddil  yn  gongcwerwr  mawr, 
•G'waed  dy  groes  sydd  yn  darostwng 
.  Cewri'cedyrn  fyrdd  i  lawr  J 
,  Gacd  im'  deimlo,  &.c, 
\A ^e| q  Galfaria  fryn. 

■   '  1  r-Vy  y w  dy  eiruui  ar  y  groesbren, 
Geiyian  gwerthfawr,  geiriau  drud> 
•vyyw'^r  fijlaf  ieia'  o.honynt, 
N^^^'ra  hoH  ddylcdswyddau  i  gyds 


80 

Edrychaf  yno,  &c. 

Yno  mae  fy  nerth  a  ngryra. 

Clywed  dy  riddfannaa  chwerwon, 
Wnaiffi'm  henaid  lawenhau, 

Teimlo'th  gariad  wna'm  g-elyuion 
Cynddeirioccaf  Iwfrhau ; 

Boed  fy  nhrigfan,  &c. 

Hyfryd  ar  Galfaria  fryn. 


HYMN  101. 

1  "C'E'M  llyngcwyd  i  fynu  mewn  syndod  i  gyd, 
X  Wrth  feddwl  am  ang-eu  lachawdwr  y  byd  ; 
Trysorau  o  gariad,  trysorau  o  ras, 

Na  fedr  angylion  eu  mesur  hwy  maes. 

2  O  henffych  ddirgelion  !  anfeidrol  eu  rhyw  ! 

A  ddaeth  i'r  goieuni  trwy  glwyfau  f}^  Nuw  ; 
Ni  fydd  trag^'wyddoldeb  ddim  jormod  ei  hun, 
i  chwilio  dyfaderoedd  ^y  Arghvydd  yii  ddyn, 

Ysprydoedd  rai  cyfiawn  ddihang-odd  o'r  byd, 
A  liyn  sy'n  difyrru  eu  hunain  o  hyd, 
Gan  edrych  i'r  orsedd  ddisg-lcirwen  o'u  blaen, 
A  diblu  fyth  eilwaith  ac  eilwaitli  eu  can. 

4  Eu  can  sydd  am  g-ariad  yn  gwared  y  byd. 
Am  andeb  angylion  a  seintiau  yng-hyd  ; 
Am  ddoniau'r  Messia,  am  faithder  ei  loes, 
Ac  am  anfeidroldeb  hoU  bwrcas  y  groes. 

f.  "  Y  nerth,  a'r  gogoniant,  a'r  gallu,  a'r  clod,^ 
*'  Fo'r  hwn  sydd  yr  awrhon  a'r  hwn  sydd  erloed  ; 
**rr  Alpha,  Omega,  i'r  Drindod  yn  un, 
*•  Tr  Oen  a  fa  farw  tros  bechod  y  dyn. 

6  **  *Does  neb  ar  y  ddaear,  ni  ddaw,  ac  ni  fu 
"  Yn  deihvng  i  dderbyn  yr  enw  ond  ti ; 
"  Ti  brynaisi  y  cwbl,  li  a'u  rhoddaist  yn  rhad, 
•'Ti  a'u  prynaist  a'thfywyd,  li  a'u  prynaist  a'Ui 
."waed." 


81 


HYMN  102. 

Gweddi. 

1  T>  YCirvVEL,  Arglwydd,  i'th  orphwysfa, 
JL/     Pa'm  y  cuddi  dy  wynebpryd  ? 

Pwy  hyfVydwcli  gaift"  y  rhei'ny 

Sy'n  dy  g-ani  yn  y  byd  ? 
Posii  a  gofid  o'r  boreu-ddydd, 

Du,  cymhylog",  byd  yr  hwyr, 
Rbyw  g-ystuddiau  yn  cyttuno 

'2T  Uyn  i'm  dig-aloni'n  llwyr. 

2  Colli'th  g-ariad  y\v  pob  colled, 

Coili'tJi  heddwch  yw  pob  gwae, 
Fyth  ni  alla'i  heb  di  g-wmp'ni 

Ond  och'neidio  a  Uwfrhau  : 
Tyr'd  gan  hynny  tros  fynyddau, 

Tyr'd  trwy  'fonydd,  tyr'd  trwy  dan, 
Dere,  Arglwydd,  etto  atta'i 

Fel  y  Daethost  ti  o'r  blaen. 

3  Do,  mi  haeddais  fil  o  vveithiau 

I  ti  ddelio  a  mi'n  llyn, 
Darfu'ai  calon  dy  ddiystyru 

Eilwaitb,  'nol  it'  faddeu  hyn  ; 
Na  roed  d'Yspryd  fi  i  fynu, 

Er  mai  fy  haeddiant  cyfiawn  yw  ; 
Delia  a  mi  fel  pechadur, 

Dangos  dy  huiian  megis  Duw, 

4  Ti'm  Gofleidiaist  yn  dy  freichiau, 

Minneu  es  at  eilnnod  cas, 
Yno  curodd  fy  ngelynion, 

Heb  fy  arbed,  ar  fy  ngras  ; 
Yn  y  llwcb  'rwy'ii  awr  yn  dyfod, 

Ac  yn  gorwedd  wrth  y  bedd, 
Maildeu,  madden,  yw  fy  ngweddi, 

Gad  im'  etto  wel'd  dy  wedd. 

HYMN  103. 
Gvieddi. 

ARGLWYDD,  danfon  dy  leferydd 
Heddyw  yn  ei  rwy3g  a*i  rynrf. 
Dangos  fod  dy  lais  yn  gryfach 


82 

Nag  all  d\T»  wrthsefyll  ddim  ; 
Cerdcl  ymlaen,  nefol  dan, 
CymiTier  yma  feddiant  glan. 

2  Tyred  allan  yn  dy  arfau, 

0  balasau  teg"  y  ne', 
Achub  bwrcas  dy  ddioddefaint. 

Mi  ddistrywir  onide ; 
Mawr  yw'r  Hid  sy'n  y  byd, 
I  g-ongcwero'm  henaid  drud. 

3  'Rwyf  yn,credu  na's  dioddefais^, 

Ar  y  groesbren,  farwol  glwy% 
Tros  ryw  rai  nad  o'et  yn  garu, 

Nac  yn  'nabed  o  honynt  h-vyy » 
Y  mae  brad  dinaccad, 
Yma  'iiawr  i  werth  dy  waed. 

4  Dere  bellach,  dere'n  ebrwydd, 

Ac  anacUa'r  gwyntoedd  cry', 
Sydd  yn  nerthu'r  pererinion 

1  wynebu  g'lynion  hy  ; 
Yn  gwneud  grym  satan  lym, 
Mewn  munudyn  fyn'd  j^n  ddim. 


D 


HYMN  104. 

Z.liuyddiant  yr  EfengyL 

ERE,  lesu,  i'r  ardaloedd, 
Lie  teyrnasa  tywyll  nos, 
Na'd  fod  rban  o'r  byd  heb  wybod 

Am  dy  chwerw  angeu  loes  ; 
Pa'm  bydd  poen  addfwyn  Oen, 
Am  dano  yn  eitha'r  byd  heb  son. 

Aed  i'r  dv/yrain  a'r  gorllewin, 
Aed  i  eitha'r  India  draw, 

i  fod  hoelion  dur  cadarnaf 
Yn  ei  draed  ac  yn  ei  law  ; 

Doed  yn^hy<i  eitha'r  byd, 

1  wel'd  tegvvch  d'wynebpryd. 


83 

3  Doed  paganiald  yn  eu  t'wyllwch, 

Doed  y  negroes  dua'u  lliw  ; 
Doed  addolwyr  yr  eilunod, 

Weled  tegwcli  lesu'n  Duw; 
Doed  pob  un,  yn  ,gyUui>, 
Mewn  i  wleddoedd  wedi  eu  trin. 

4  O  darfydded  Canaaneaid, 

Mwy  i  drigo  yn  y  wlad, 
Naddoed  syllaf  bach  o  enau 

Neb  end  am  rinweddau'th  waed ; 
Deued  Uu,  heb  ddim  rhi', 
Fyth  i  ^anu  am  Galfai'i. 

HYMN  105. 
Givaed  y  Grots  yn  erbyn  Ojn. 

1  "^ITEL,  ymgysura  'nawr, 

W    Fy  enaid  eiddil  gwan, 
Sy'n  cwrddid  bob  yr  awr 

A  rhwystrau  ymhob  man  ; 
Mae  Duw  o'm  ty,  caf  cyu  bo  hir 
AVel'd  iy  meiau  yn  colli'tir,  &c. 

2  Ni  cliollwyd  gwaed  y  groes 

Erioed  am  ddim.  i'r  llawr, 
Ddioddefwyd  angeu  Ices, 

Heb  ry w  ddibenion  mawr  ; 
A  thynia  oedd  ei  amcan  ef, 
I'm  dwyn  o'r  byd  i  deyrnas  nef,  &c. 

3  Ffoed  euogrwydd  beliach  fT'.vrdd, 

Doed  heddv/ch  yn  ei  le, 
Ac  naddoed  ofnau  I'm  cwrdd. 

Dim  ond  awelon  ne' ; 
Pwrcas  y  gwaed  anfeidrol  ddnid, 
Rho  hy-i  yn  fuan  i  mi  gyd.  Sec. 

4  Na'd  i  ml  gam  mwy 

O'rpechod  drwg  ei  ryw, 
Y  peciiod  voddodd  glwy' 

I  Mhrynwr  a  iy  Nuw  ! 
Na'd  i  mi  garu  dim  end  ti, 
D'r  ddae'r  i  eitha'r  nefoedd  fry,  I-.':. 


84 

HYMN  106. 

1  "fTTEL,  f'enaid,  g'orfoledda mv.7, 

V V    Tr'o  f '  Arglwydd  mawr  yn  i)duw, 
Mae'r  gair  a  dd'vvedo  yn  llawer  nivvy 
Na  phechod  o  imrhyw. 

2  Tan  bob  cystuddiau  fwy  a  mwy, 

Rhuadau  cnawd  a  byd, 
Mae  digon  nerth  mewn  marwol  glwy', 
I'w  briwo  oil  ynghyd. 

3  Awdwr  y  cariad  sy'n  parhaii, 

Na  welir  fy th  o'l  fath, 
Sydd  ddigon  abl  iy  rhyddhau, 
O  bob  rhyw  garchar  caeth. 

4,  'Does  gennyf  mwy  ond  Duw  yn  Dad, 
Yn  erbyn  pob  rhyw  wae  ; 
"Does  gennyf  ond  ei  gariad  rhad, 
Yn  sylfaen  i  barhau. 


HYMN  107. 

1  Q  AITH  o  weithiau,  ol  a  gwrtho!, 
O  Tofrais  dy  orch'mynion  glSn, 
Saith  adduned  fawr  a  wnaethum 

I  ymgadw  rhag  y  tan  ; 
Yn  y  dyfnder  ce's  i  gynitaf 

Wel'd  dy  wridog  wyneb  gwyn, 
Oni  biisai  fflam  euogrwydd 

Ddaethwn  fyth  i  Sion  fryn. 

2  Fe  wnaeth  pechod,  fe  wnaeth  uffern, 

Fe  wnaeth  ty wylhvch  dudew'r  nos, 
Im'  roi  naid  trwy  ddyledswyddau 

Meirwon,  llesg,  at  waed  dy  grqes  ; 
Ar  fin  uffern  ce's  i  'r  nefoedd, 

Ac  yn  angeu  ce's  i  fyw, 
Yn  nharanau  mynydd  Sinai 

Gyntaf  de's  i  gwrdd  a'm  Duw, 


85 

Mellt  a  tharan,  mwg  a  chenllysg, 

Oedd  euogrwydd  i  mi'r  pryd, 
De's  i  wei'd  maddeuant  pechod, 

Fil  o  weithiau  yn  fwy  na'r  byd  ; 
Gwnaf,  mi  gofia'r  oriau  hynny, 

Oriau  fy  mhriodas  y'n*, 
Pan  ddaeth  Creuwr  nef  a  daear 

At  bechadur  gwaelaf  un, 

HYMN  108. 

Giueddi. 

TYRED,  Arglwydd,  i'r  anialwch 
Yma  buost  ti  o'r  blaen, 
Arwain  bererin  llesg  difedr 
A  dy  golofn  niwl  a  than  ; 
Dal  fy  yspryd  sy'n  Uewygii 
Gan  ry  w  ofnau  o  bob  man, 
Yn  dy  allu'r  wyf  yn  gadarn, 
Hebost  ti  nid  wyf  ondgwan. 

Wrth  dy  orsedd  bydd  fy  nhrigfan, 

A  dy  orsedd  unig  yw, 
Od  oes  dim  tu  yma  i  angeu, 

Wna  fy  enaid  marw'n  fy  w ; 
Pechod,  gofid,  ac  euogrwydd, 

O  bob  nattur,  o  bob  gradd, 
Syched  am  gael  teimlo'th  heddwch,' 

Sydd  yr  awr  hon  bron  fy  Uadd. 

O  drugaredd  pen  Calfaria ! 

Sydd  yn  Uawer  lied  na'r  byd  !  _ 
Yma'n  unig  mae  fy  ngobaith, 

Sefyll  mewn  anfeidrol  lid ; 
'Rwy'n  ymwadu  oil  a  fedda'i, 

Ac  yn  addef  fedda'i  ddim  ; 
lesu  ei  hunan  yw  fy  haeddiant, 

.Xesu  ei  hunan  y  w  fy  ngrym. 

HYMN  109. 

FE-gan  'tifeddion  gras 
Yn  beraidd  maes  o  law, 
Wrth  wel'd  yn  boddi'r  Aipht, 


86 

A  hwytlisu'r  ochr  draw; 
Fy  enaid  'bed  i  ben  y  bryn, 
I  wel'd  y  congcwestrhyfedd  hyn. 

2  Yn  uchel  fry  ar  fr}Ti, 

Rhwng"  daear  gron  a  nef, 
Holl  rwysg  Gehenna  fawr 

A'i  grym  orcbfygodd  ef ; 
Tan  boelion  diir,  gcddefodd  ghvy'. 
Pa  fodd  ymfirestia  uiiern  mwy. 

>  \Ve\,  daccw'r  ffordd  yn  rhydd, 

Agorwyd  hi  o  bob'tu, 
O  ddyfnder  daear  las, 

I  uchder  nefoedd  fry  ! 
O  dring,  O  dring,  fy  enaid  mvry ! 
Mae  nerth  i'w  gael  mewn  dwyfolgh\7' 

4  Wei,  deuwn  yn  y  blaen, 

Fe  gwympodd  ofnau  mawr 
Ar  y  gelynion  hy, 

Oedd  am  ein  cael  ni  lawr : 
Fe  gawd  y  d}  dd,  mi  glywa'r  nen 
"li  canu'r  congcnest  ar  y  pren/ 


^F 


HYMN  110. 

^f-i/t'.j^n  d'v^y?i  ein  Beichiau. 
E  rowd  arno  bwys  euogrwydd. 


Pwys  na's  gall  ei  ddal  'mo  ddyOj 
Cosp  pechodau  myrdd  o  ddynion, 

Heb  un  pechod  ynddo  ei  bun  ; 
Do,  fe'i  gwisgwyd  a  chystuddiau, 

Ffrwyth  fy  meiau  fawr  a  man, 
Fel  cawn  inneu,  wael  bechadur, 

Aflan,  euog,  fed  yn  Ian. 

2  Ac  yn  nyfnder  gi'ym  ei  boenau. 

Tan  eVg>  dion  angeu  loes, 

Fe  weddiodd  am  faddeuant. 

Madden  i  mi,  ar  3  groes  ; 

^e  afoiicidiodd  f '  enaid  aflan 

Rhwng  y  ddaear  fawr  a'r  nen, 


c> 


87 

bo,  fe  ngharodd,  ac  fe  nghofiodd. 
Tan  yr  hoelion  ar  y  pren. 

0  anfeidrol  berffaith  gariad ! 
Cariad  na's  g-all  dawn  na  gras, 

Dynion,  na'r  ang-ylion  pennaf, 
Fyth  yn  hollol  ddodi  maes  ; 

Cariad  fydd  yn  sylfaen  gadai'n, 
O  bob  anthem  yn  y  nef, 

Seintiau  ac  angyUon  dra-phlith 
Ganant  am  ei  gariad  ef. 

Ac  ni  fydd  'mo  drag-'wyddoldeb 
Ddim  yn  ormod,  er  ei  hyd, 

1  ddatguddio  hen  ddyfnderoedd 
Cariad  lesu  maes  i  gyd  ; 

Holl  rinwiddau  maith  ei  glwyfau, 
Poenau'r  hoeUon  meinion  llym, 

A  wna  oesoedd  i  fyai'd  heibio, 
Etto  keb  eu  gwel'd  end  dim. 

HYMN  111. 

ONA  ba'i  cystuddiau  f '  Arglwydd, 
Yn  fy  nghalon  i  gael  He, 
Pob  rhyv/  loes  a  phob  rtiyw  ddolur, 

Pob  rhyw  fflangell  gafodd  e', 
Fel  b'ai  mhechod,  &c. 
Ildio'r  dydd  a  myn'd  i  maes. 

Ti  dy  hunan  yno'n  Frenin, 

Ti  dy  hunan  yno'n  Dduw, 
Dy  eiriau  dy  hunan  yno'n  uchaf, 

Dy  eiriau  gwerthfawiioccaf  ryw 
Ti  wnai  felly,  &c. 
Bydew  dfi  yn  deral  Ian. 

Yno  gwaa  dy  drigfan  hyfiyd, 
.  'Trig-fan  croeslioeliedigOen, 
Ac  na  cbilia  maes  odd!  yno, 
.  Tra  f 'o  ana'l  yn  y  fti-oeu, 
P-bag  i'ra  peehod,  &c. 
FAaidd  geisio  d'od  yu  ol. 


88 

HYMN   112. 

1  Tl/T  AE  dydd  at  ddydd  yn  d'od  i  ben 
J.VX  A'm  taith  drafferthus  is  y  nen, 

Fe  ddirwyn  amser  at  y  nod, 
Ac  yno  mliechod  fe  gaifffriw, 
A  thyna'r  pryd  congcwera'm  Duw 

Bob  rhyw  ffeidd-dra  ynwy*  erioed. 

2  O  ddedwydd,  nefol,  hyfryd  awr, 
Ca'i  roddi  meichiautrwm  i  lawr, 

Ag  sy'n  fy  mlino  i  foreu  a  nawn, 
A  myn'd  i  wlad  He  nad  oes  bai, 
Ond  cariad  perffaith  i  barhau, 

Llawenydd  pur  a  heddwch  11a wn. 

3  'Rwyf  bron  a  gorfoleddu  'nawr, 
Wrth  feddwl  daw  fy  meiau  lawr, 

A  bod  y  dydd  yn  agosau  ; 
Dydd  o  orphwysfa  berfTaith  yw, 
I'r  neb  sy'n  blino  ei  guro'n  friw, 

Gan  nerth  trachwantau  a  phob  gwae. 

4  Wei,  dere  ddedwydd,  hyfryd  ddydd ! 
Rho.fy  Rgadwynau  tyn  yn  rhydd. 

Gad  i  mi  brofi'r  hyfryd  wledd  ; 
Lladd  anghrediniaeth  sydd  yn  awr 
Yn  euro  f '  enaid  bach  i  lawr, 

Ac  ymaith  tyn  hoU  ofnau'r  bedd. 

HYMN  113. 

1  l^rS  gall  angylion  nefy  nef, 
XN   Fynegi  faint  ei  gariad  ef, 

Mae  angeu*r  groes  yn  drech  na'a  dav/n  : 
Bydd  canu  uwch  am  Galfari, 
Nag  glywodd  yr  angylion  fry. 

Pan  ddelo  Salem  bur  yn  Ua.wn. 

2  Ni's  t.eimlodd  neb  ond  ef  ei  hun, 
Anfeidrol  werth  fy  enaid  can  ; 

Uwch  da,  uwch  aur,  uwchperlaudnfd^v 
Ni  thalai  dim  ond  gwaed  fy  Nuw,  '^ 

Angeuoi  farwol  loes  a  by  w, 

A'm  pr\mal  i  o  drag'wyddol  lid.  _    .   .:.  : 

■  ' .  ,.<-■.  ;..4V 


89 

:i  Y  pennaf  drvsor  hedd^^v  tw, 

0  fewn  y  nefoedd,  gv/aed  fy  Naw, 
Holl  sylwedd  y  canaiadaii  ^d  ; 

A  tliyna'r  gwaed  a  roddodd  lawn, 

1  ddwyfol  digter  perfFaith  lawn, 

Fy  liedd  a'm  cysur  yn  y  byd. 

4  Am  iddo  farw  ar  y  bryn, 

Ca's  r  enaid  bach  ei  brynu'n  Ityn, 

A'i  dynnu  o'i  gadwynau'n  rhydd  -, 
Wei  beilach  tan  ei  haeddiant  ef, 
Fel  cysgod  cederwyddcn  grcf, 

Goi-phwj'sa'i  mwy  yn^  wres  y  dydcl 


HtMN  114. 
lechydivriaeth  tnvy  GSIST- 

1  rx  CENWN  fawl  i'r  Ceidwad  fyth. 
y<J     A  ddaeth  o  blith  angylion, 

I'r  byd  i  fy  w  a  marw  o'i  fodd, 
Dros  luoedd  o'i  elynion. 

2  Pan  welodd  ddyn  yn  wael  ei  ddv^lj 

Mewn  pydew  erchyll  bydi* ; 
Ar  aden  cariad  'bedodd  Crist 
I  g-adw'i*  trist  greadur. 


3  Ei  enl  a  ga's  o  forwyn  gu,    . 
I*r  ddeddfy  bu  yn  ufadd: 
I  fynu  i  blith  anialwch  blln, 
Fe  dyfodd  gwreiddyn  Dai^'dd. 


4  Do,  anrhydeddodd  givir  Fab;Duw\ 
Yn  fwy  na'r  gwiw  g^rubiaidi       \ 
.  Y  gj'fFaith  ddwyfol  gy&awn  dda, 
A  dorrodd  pecliaduriaid. 


Ty  walltodd  ef  ei  vverthfawr  waed^ 
Yn  aberth  ritad  dros  bechcd, 

Gan  gael  i  ni  drag'wyddol  hedd^ 
Trwy  rinwedd  ei  gyfryngdod- 


90 

6  El  fywyd  a*i  farwolaeth  ef 

Yw'r  ffordd  i'r  nef  ddymunol ; 
A'i  bresennoldeb  gvviw  a'n  gwna 
Yn  ddedvvydd  yn  drag-'wyddol. 

7  Anfeidrol  werthfawr  yw  ei  waed, 

A'i  felus  g-arlad  ITyddlon  ! 
Dyrchefwn  fyth,  ar  barchus  fin, 
Hosanna  i  Frenhin  Sion. 


HYMN  115. 

Nerth  a  chyssur  yng  Nghrist. 

1  "P  A  ham  nad  y w  fy  enai^  i 
XT      Ya  fvvy  am  brofi  beunydd, 

Y  gwir  lawenydd  goreu  'i  fias. 
A  dardd  o  ras  yr  Arglwydd. 

3  Pan  ydwyf  tan  orthrymder  trist, 
(Hebneb  ond  Crist  i'm  cynnal,) 
Trwy  glefyd  fFyi'nig",  gwawd  y  ffol, 
Neu  afael  bydol  ofal ; 

3  Ond  i  mi  gael  addewid  gu 

Oddi\vrth  fy  lesu  gwerthfawr, 

Y  caf  ft  jrierth  yn  ol  fy  nydd, 
Nid  ofnaf  gystudd  dirfawr. 

4  Cjrfta-wHaf  bob  dykdswydd  bur, 

Dioddefaf  gur  o'm  gwir-fodd  ; 
A  choHi  'ngwaed  dros  Grist  a  wnaf, 
O's  nerth  a  gaf  o'r  nefoedd. 

5  Fy  Ic/su  glaa  oleua'n  glau 

F)if  ngorthrymderau  duon ; 
A'i  rasol  wen  melusu  a  wna 
Ddoluriau  mwya*  chwerwon. 

6  Aniiwylach  gennyf  Grist  a'i  gro's, 

A'i  sanctaidd  achos  union, 
Na'r  holl  deyrnasoedd  dan  y  nef; 
Uho'is  iddo  ef  fy  nghalon. 


^H 


91 

HYMN  116. 

Hosannoy  neu  Bdydd yr  ARGLWTDD. 
WN  ydyvv'r  dydd  a  wnaeth  ein  Duw, 


A  gwerthfawr  yvv  yr  oriau 
De'wn  ger  ei  fron  o  gywir  fryd, 
Gan  barchu'r  hyfryd  foreu. 

2  Do,  anrhydeddodd  lesu'r  dydd, 

Ca's  heddyw'r  fuddugoliaeth 
Ar  ufFern  bocth,  av  angeu  a'r  bedd ; 
Maluriodd  gledd  marwolaeth. 

3  Gorchfygodd  Crist  bob  gelyn  cryf, 

Yn  awr  fe  dyf  ei  dajn-nas ; 
Cawn  byth  gyiiawnder  hoff  a  hedd, 
A  mawr  orfoledd  addas. 

4  Hosanna  trwy  y  nefoedd  fry, 

A'r  ddaear  obry'n  ebrwydd, 
I  Brynwr  dyn,  ein  Brenin  da, 
A'n  g\vir  annwyla'  Arglwydd. 

5  Y  brynniau  mawr  a'r  moroedd  maltha 

Hosanna  ar  unwaith  seinient ; 
A'r  holl  greaduriaid  ym  mhob  byd, 
Gogoniant  Duw  cyd-ganent. 

HYMN  lir. 

1  r\  lESU,  attat  'rwyf  yn  d'od, 
V-r  Y  truenusaf  ddyn  erioed  ; 
I  ymguddio  tan  dy  adain  glyd. 
Tan  demtasiynau  maith  y  byd. 

2  'Does  unrhy w  gyflwr,  unrhy w  fan, 
Heb  dorf  yn  euro  ar  f '  enaid  gwan  ; 
Ond  er  d'ogoniant,  Arglwydd  cun, 
Lladd  dy  elynion  cas  dy  hun. 

3  Gwisg  fi  a  'r  fantell  ddisglair,  lawp, 
A  wnaed  ar  Galfari  brydnhawn  ; 

A  throcha  aneirif  feiau  foes, 
Yn  nwfr  pur  a  gwaed  y  groes. 


92 

4  Mae'm  dyddiau'n  treullo  o  awr  i  awo*, 
Nesau  mae  trag'wyddoldeb  mawr  ; 
Gad  i  mi  wQl'd  yn  oleu  clir, 

Wrth  fyn'd  o'r  byd,  dy  wjTieb  pur. 

5  Gwasgara  y  cymhylau  sydd 

Yn  cadw'th  nefol  wedd  ynghudd  ; 
A  dyfrha  fi  a'th  hyfryd  hedd, 
Ya  erbyn  ofiiaa  angea  a'r  bedd. 

HYMN  118. 

1  /^  ARGLWVDD  gTasol,  bydd  o'm  plaid, 
V-/   Yrahob  gwasgfeuon  fel  bo  rhaid  ; 
Rho'th  Yspryd  sanctaidd  i  mi'n  sel, 
Ymhob  troiadau,  doed  a  ddel. 

2  *Rwy'n  hoUol  dlawd,  heb  feddu  dim> 
Dy  nerth  anfeidrol  yw  fy  ngrym ; 
A'th  bur  fTyddlondeb  sydd  heb  drai, 
Wna  hyd  y  diwedd  ira*  parhau. 

3  Dy  bresennoldeb  gwerthfawr,  drud^ 
Yw  fy  niddanwch  yn  y  byd  ; 

Ac  heb  dy  bresennoldeb  wiw, 
Fel  un  ymddifad  *rwyf  yn  by w. 

4  Mae'm  hpU  garladau  yn  y  byd, 
Ddieithrach,  ddieithrach  im'  o  hyd ; 
Ac  nid  wy'n  ceisio  yn  eu  Ue, 

Ond  cwmp'ni  Brenin  mawr  y  ne*. 

5  Ac  yna  aed  y  nef  ar  dan, 
A'r  ddaear  fawr  yn  ulw  man ; 
Nid  ofnai'r  drygau  mwya'  sy, 
Tro*m  haddfwyn  lesu  gyd  a  mi. 

HYMN  119. 

1  "y  CWBL  fedda'i  oH  yn  un, 
X    O  entrych  nen  i'r  Uawr, 
A  rowd  ynghadw  'ngbyd  tan  scl. 

Yn  haeddiant  lesu  niawr ; 
Dewch  ac  yfwcb  u»r  b^ndithion.. 


93 

Sydd  yn  llifo  fel  yr  afon, 

O'  Galfaria  maes  yn  gyson, 
Maith  gyflawnder,  maith  gyflawndef  ^ 
Heb  na  therfyn  fyth  na  thrai. 

2  Mae  }Tna  ffynnon  sy'n  glanhau 

Budreddi  brwnt  yn  laii, 
A  hyfryd  olchi'r  ffiaidd  cas, 

Yn  loy  w  fel  y  gwlan  ; 
Dewch  acyfwch  o'r  bendithion,  &c. 

3  'Does  unrhyw  g^'flwr  Is  y  ne', 

A  glywyd  am  dano  son, 
Ag  pwysa  ei  anwireddau  fwy 

Na  gwerthfawr  waed  yr  Oen  ; 
Dewch  ac  yfwch  o'r  bendithion,  &.C. 

4  Maddeuant  sy  yma,  perffaith,  lawn, 

I'r  cystuddiedig"  rai, 
Mae'r  haeddiant  fry  yn  Glirio'n  Ian 

Bob  rhyw  aneirif  fai ; 
Dewch  ac  yfwch  o'r  bendithion,  8cc. 

HYMN  120. 

1  TTTEL,  dyma  g-yfoeth  gwerthfawr,  llawn> 

W      Uwch  holl  drysorau'r  Uawr, 
Wedi  ei  roi  gadw  oil  ynghyd, 
Yn  haeddiant  lesu  mawr  ; 

Boed  trag'wyddol  barch  a  moliant 

Fyth  i  Frenin  y  gogoniant, 

Ar  ei  'fengyl  wen  bo'r  Ihvyddiant, 

I  ddwyn  heddwch,  i  ddwyn  heddwch,   ' 

I  derfynau  eitha'r  byd. 

2  Ei  gariad  lifodd  ar  y  bryn, 

Fel  itioroedd  mawr  didrai, 
Ac  fe  bwrcasodd  joio  hedd, 

Trag'svyddol  i  barhau ; 
Boed  trag'wyddol  barch  a  moliant,  &c. 

Ei  gariad  bery  pan  bo'r  byd 

A'r  haulwen  fawr  }ti  ddim, 
Ac  nid  oes  gariad  yn  y  byd 

GyfFelyb  idd  i'w  rym  ; 
Boed  trag'wyddol  barch  a  raolhut,  kc. 


^4 

HYMN  121. 

TYRED,  Arglvvydd,saifwrthrki<i 
Yn  awr  o  blaid  y  gwan, 
Mi  soddaf  mewn  dyfnderoedd  du, 
Oni  ddeii  di  fi  i'r  Ian. 


o 


2  IN^ae  nerth  dy  ras  yn  Ikwer  mwy 

Na'jn  beiau  i  oil  o'r  bron, 
Dy  hyfryd  wen  sy'n  abl  Hadd 
*R  euogrwydd  tan  fy  mron. 

3  Ni  all  fy  melau,  er  eu  rhif, 

.    '  A'u  cynddeiriogrwydd  cas, 
Eu  'sgil,  eu  dyfais  faith,  a'u  grym, 
I  faeddu  dim  o^th  ras. 

4  Mae  ynot  foroedd  pur,  dllyth, 

Heb  ddiffyg"  fyth,  na  thrai, 
O  gariad  anghydmarol  cu, 
Fyth  fythoedd  i  barhau. 

5  O  tywallt  hwn  i'm  henaid  gwan, 

Sy'n  fynych  tan  ei  boen, 
Yn  methu  credu  i'w  faddeu'n  rhad 
Yng  werthfawr  waed  yv  Oen  ! 

HYMN  122. 

Ymdrech  Ffydd  ac  Anghrediiiiaeth,  a  Tfydd  yn 
•Gorchfjgu. 

1  A    K^GHREDiNiAE TH  gadfi'nllonydd, 
J\.     Onid  e  mi  gndaf  lef, 

O  <lyffryn  adfyd,  lle'r  wy'n  gorwedd, 

O'ddi'yma  i'r  Ian  i  ganol  nef : 
Mae  yno  Frawd  yn  eiriol  drosof, 

Ni's  gad  fi'n  angof  nos  na  dydd, 
Brawd  a  dyrr  fy  holl  gadwynau, 
JBVawd  a  ddaw  a'r  caeth  yn  rhydd. 

2  Ychydig  ffydd,  b*le*r  wyt  tl'n  Uechu  r 

Cymmer  galon,  gwna  dy  ran  ; 
Hedyn  gras,  pa  le  'r  wyt  tithau  ? 
TyR  dy^leddau  o  blaid  y  gwan  • 


95 

Angliredlniaeth  ell  o'r  llwybr, 
Ni  pheru'r  frwydr  ddim  yn  hir, 

Er  mai  eiddil  yw  fy  enw, 
Er  hyrniy  gyd  'rwy'n  cnnill  tir. 

3  Anghredinlaeth  er  dy  waetha, 

Mae  ty  Ddafydd  yn  cryfhau, 
W  thy  Saul,  er  "maint  ex  werin. 

Bob  munudyn  yn  gwanhau : 
Mi  wela'  r®nyn  trwy'r  cymhylau, 

Fy  lesu  a'i  gerbydau  gwych, 
Cadarn,  ffydcyop  Archoffeiriad, 

Fy  ofiiau  ffy  wrth  swn  ei  giych, 

4  Derfydd  carlo  arfau  rhyfel, 

Derfydd  griddfan  dan  y  gro's  ; 
Cyfyd  haul  wen  na  fachluda, 

Na  cliwmmwl  du  na  hwyrol  nos : 
Er  bod  llydan  draeth  a  che'nfor 

Angau,  dyffryn  tywyll,  gvvn. 
Clod  am  lesu'n  Arch  I'm  cadw, 

I  groesi'r  ce'nfor  garw  hwn. 

HYMN  123. 
jLltf  y  Credadyn  am  hyfryd  avielon  yr  Yspryd  Glau. 

1  r^  HW YTHED  y  deheu-wynt  hyfryd 
V^*      Ar  fy  yspryd  llesg  dirym, 

Fel  gwasgaro'r  tg w  gymhylau, 
Sydd  rhyngof  a'r  nefolaidd  fryn  : 

Gwasgara'th  ennaint  peraroglus, 
I  gonglau  pell  a  nghalon  oer, 

Na'd  un  gongl  heb  ei  llanw, 
A'thras  sydd  anherfynol  f6r. 

2  Arglwydd  agor  dy  ffynhonnau, 

A  d}^yrha  fy  en  aid  sych  ; 
Rho  i  mi  delmlo  nefol  awel, 

Rho  i  mi  glywed  swn  d)^  glych  : 
Awel  rymmus  wna  'mi  ganu, 

A  dyfal  gyrehu  at  y  n6d, 
\wel  wna.  i'm  hyspryd  lamma, 

A-'th  enw  aithau  gaift  y  clod. 


96 

3  Awel  gref  o  fynydd  Sion, 

Anwyl  lesu,  sy  arna'i  chwant, 
Awel  gref  wna  i  mi  ganu 

Ar  nefol  dannau  gyd  a'r  plant ; 
Awel  hyfryd  ddaw  a'm  henaid 

O'm  caethiwed  oil  yn  rhydd, 
Awel  hyfryd  wna  dawehvch, 

A'r  tywyll  nos  yn  hyfryd  ddydd. 

4  Awel  gref  o  dir  y  bywyd 

Y  sydd  eisiau  arnaf  fi, 
Golau'r  haulwen  ar  fy  mhabell, 

Awel  hyfryd  gyd  a  hi : 
Awel  hyfryd  ac  addewid, 

Awel  fawr  o  Ganaan  wlad, 
Awel  hyfryd  ar  ol  awel, 

AT  awel  ola'  i  dy  fy  Nhad. 

HYMN  124. 

Gfiddfannau'r  Credadyn  dan  Gystudd  Tspryd- 

1  A    RGLWYDD  gwrande'r  gwan  301  griddfan, 
JTjL     Sy'a  methu  credu  dof  IT  Ian, 

Gan  mor  dywyll  y  w'r  cymhylaii, 

Clofli  rhwng  dau  feddwl  gwan  : 
Credu'n  wan  ac  ofni  llawer 

Y  metha*i  dd'od  i  Sion  fryn, 
Ofni  t^i^yll  fynghalon  gyfan, 

Ofni'm  hunan  fwy  na  dim. 

2  Welthlau  yn  y  tywyll  gwmmydd, 

Weithiau  ar  ben  y  mynydd  gla  s, 
Weithiau  yfed  dyfroedd  Mara, 

Weithiau  gwin  pereiddia'i  flas  ; 
Weithiau  griddfan  ac  och'neidio, 

Weithiau  canu'r  delyn  be'r, 
Weithiaju'n  isel  dan  y  tonnau, 

Weithiau  cuwch  aT  haul  aT  ser 

3  Amal  rhyfedd,  heb  rifedi, 

Ydy  w'r  tonnau  o  bob  lliw, 
A  lifodd  drosof  o  gystuddiau, 
A  thrwy  druguredd  etto'n  fy w 


97 

O  ragorfraint!  fod  fy  mywyd 

Yu  guddedig-  draw  i'r  ilen, 
Gan  lesu  f  ArchofFeiriad  tfyddion, 

Yn  ddirgcl  yn  ei  fynwes  wen.  ^ 

4  Doed  hi  arnaf  fel  y  delo, 

Trwy  nerth  mi  gredaf  air  fy  Nuw, 
Mai  yn  nhyllau  Craig  yr  oesoedd 

Y  caiff  y  truan  egvvan  fy w  : 
Yn'nhyllau'r  Graig  y  mae  dihangfa, 

Tyli'ait'r  Graig  yw  noddfa'r  gwan, 
Yn  nhyllau'r  Gfaig  mae  hedd  a  bywyd, 

Civv-yfau'r  lesu,  'r  Oen  dinam. 

HYMN  125. 

Gol-a^g  y  Credadyn  trivy  Ffydd  ar  lesu  Grist  yn 
Gorphen  Gwait/i  ei  leehydwriaeth. 

1  /^  FY  en  aid,  tro  dy  olwg, 

V-/     Gwel  yn  amlwg  ben  y  bryn. 
Lie  bu  lesu,  y  Cyfaill  ffyddlon, 

Dan  yr  hoelion  dur  cyn  hyn : 
Talodd  yno  swm'dy  ddyled, 

A  gwerthfawr  waed  ei  galon  friw, 
Yr  Oen  dieuog  yno'n  marw, 

A  finnau'r  euog  yn  cael  byw. 

2  Dacew  angau  wedi  ei  faeddu, 

Daccw'r  ddraig  a'i  phen  yn  friw, 
Daccw'r  gelyn  wedi  ei  ddala, 

Daccw'r  i'aner  hardd  ei  lliw ; 
Daccw'r  frwydr  wedi  ei  hennill, 

Er  cadernid  grym  y  tan, 
Gan  y  lesu'r  Brawd  anwyla', 

Haieluia  f '  enaid  can, 

3  Dj-ma  gariad  heb  ddim  gwaelod, 

Dyma  gariad  heb  ddim  trai, 
Dyma  gariad  di-gyffelyb, 

Dyma  gariad  sy'n  parhau ; 
Dynja  gariad  a  fy  nghynnalj 

Tra  fo  ynof  ana'l  chwytb. 


98 

Dyraa  gariad  wnaeth  I'm  benaid 
Ddechrau'r  gan  na  dderfydd  fyth. 

4  Seraphlaid  ac  angylion  cenwch, 

Dadseini^vch  fawl  f  Anwylyd  cu. 
Pan  ddehvyf  finnau  trwy'r  Jorddonen, 

Mi  ganaf  cuwch  a  neb  o'r  llu  : 
Os  y  pechaduriaid  penna* 

A  rydd  Hosanna  uwcha'u  can, 
Myii  yw'r  pennaf  un  o'r  rhei'ny 

Waith  hyn  riiaid  i  mi  gael  y  blaen. 

HYMN  126. 

1  XTTELE'r  Brawd  fu  dan  yr  hoelion^ 
VV       Wele'r  ffynnon  goch  o  waed» 
AVele'r  cwmmwl  golau  hyfryd, 

Wele'r  Graig-  sydd  dan  dy  draed  ; 
Wele'r  Allor,  Wele'r  Aberth, 

Wele'r  lachawdwriaeth  ddrud, 
Arfaethwyd  i  ti  ar  Galfai-ia, 
Ymhell  er  cyn  sylfaenu'r  byd. 

:2  Wele  rwyd  yr  hen  adarwr 

Wedi  ei  thorri'n  chwilfrlw  man, 
Fy  enaid  Uamma,  gorfoledda, 

Haleluia  boed  dy  gan  : 
Myfi'r  yw'  'deryn  a  ddihangodd 

i  mewn  i  ghvyfau'r  anwyl  Oen, 
Am  y  clwyfau  hyn  mi  ganaf, 

Bytli  ni  allaf  dewi  son. 

3  Wele'r  lesu,  y  Pen-rhyfelwr, 

Yn  d'od  i'r  Ian  o  Edom  wlad, 
A'i  wisg  yn  goch,  a'i  fraich  yn  rjininus, 

A'r  ddraig  yn  glwyfus  dan  ei  draed  : 
Am  yr  hyfryd  fuddugoliaeth 

Mi  gana'm  telyn  fach  yn  awr, 
Hyd  nes  delo'r  hyfryd  forau, 

Y  caf  finnau*r  delyn  fawr. 

4  Wele'r  dyled  wedi  el  dalu, 

Rhwymau'r  ^aethion  aeth  yn  rhyd:- 


99 

Edrych  f  ♦  enald  dros  y  bryniau, 
Wele'r  hyfryd  Seren  Ddydd ; 

■\VeIe  o'th  tiaen  yr  union  Iwybr, 
A  rayrdd  o  frodyr  :lraw  i'r  lien, 

Wele'r  lesu'ih  ArchofFeiriad, 
A'th  enw  ar  ei  fynwes  wen. 

5  Haleluia,  Haleluia, 

Mae'r  ffordd  yn  rhydd  i'r  nefol  wlad, 
Haleluia,  Haleluia, 

I'r  liwn  a'm  golchodd  yn  ei  waed ; 
Haleluia,  Haleluia, 

Ces  win  ac  olew  yn  fy  mriw, 
Haleluia,  Haleluia, 

Mae'r  lesu,  er  marw,  etto'n  fyw- 

HYMN  127. 

FFYDD    YN    BWRW    ALLAN    OPN. 

1  /^  FY  enaid  paid  ac  ofnx 
V-'     Wrth  wel'd  gelynion  lu, 
Buw  cadarn  sy  o'th  ochr, 

Conge werwr  uffern  ddiD, 
Rhydd  nerth  i'r  g-wan  i  sefyU 

Yn  gadarn  pan  bo  raid, 
Gogoniant  iddo  beunydd, 

Fy  mhriod  yw  a'm  Plaid. 

2  Fe'm  cadwodd  fil  o  weithiau 

Rhag  drygau  rif  y  glwith, 
O  f  eiaaid  bach,  gan  hynny, 

Molianna  ei  enw  byth  ; 
Mae'n  ffyddlon  ei  addewid, 

Fe  saif  o'm  plaid  o  hyd, 
Er  gwaetha'r  holl  elynion 

Sydd  mewn  cynddaredd  lid. 

C  Bu  gyda'r  holl  dduwiolion 

Trwy  ddyfpoedd  a  thrwy  dan, 

Mewn  nnyrdd  o  gyfyngderau 
Fe'u  dygodd  yn  y  blaen  ; 

Bydd  gyd  a  ninnau  etto, 
Ei  addewid  gadarn  y  w,     , 


100 

Un  digyfnewid  hoUol 
Yw'"!!  iesu  ni  a'li  Daw. 

4  Fe  ddyg-odd  ef  fy  nghalon, 

Rhoes  ernes  oddi  fry, 
Anfeidrol  y  w  ei  gariad. 

Pa  beth  oedd  ynof  fi  ? 
Ac  etto  maen  fy  ngh)Tinal 

A'i  ra^uniaethau  glan, 
Mae'r  cyfan  yn  cydweithio 

I'm  tyiinu  yn  y  blaen. 

HYMN  128. 
Col'vcg y  Credadyn  Arwerthfaiurognvydd  Aherth  Crist 
a^l  ivaed. 
1     A   RGLWYDD,  tyred,  rhwyga'r  cwmmwl 
2\.     Gwlavvia  o'th  fendithion  rhad 
Ffrvvythau'r  hen  addewid  rymmiis, 

Pwrcas  rh'A^mau'r  Oen  a'i  waed : 
Dyro  i  mi  eli  llyg-aid, 

Tyn  y  gorchudd,  rhwyga'r  Hen, 
Fel  y  gwelwy'r  ystlys  anwyl, 
A  waedodd  drosof  ar  y  pren. 

Dyma'r  gwaed  sy'n  golchl'r  aflan, 

Dyma'r  gwaed  sydd  yn  glanhau, 
Dyma'r  gwaed  a  bura'r  euog, 

JDyma'r  gwaed  sy'n  cyfiawnhau  : 
Dyma'r  gvt^aed  a  ffrydiodd  allan, 

¥e\  rhyw  afon  loy w  laa, 
O  gal  on  lesa  ?v  Galtaria, 

Fy  enaid  bylh  am  dano  gin. 

DymaV  gwaed  a  gaf  fi  ddadlau, 

TEa  tyddwyf  av  y  ddaear  las, 
Am  f.iddeAia'it  o'm  pechodau, 

Ar  fy  ngiiniau  wrch  orsedd  gras  • 
Fe  giin  telynaa  nef  a  daear 

Byth  am  dauo  hyfryd  sain  ; 
Q  tv  enaid,  seinladtthan 

Dy  delyn  fechaa  ^yd  a'r  rhfu'. 


101 

Dvma'r  j^^'aed  a  cVal  ei  gofTa, 

'Dytna'r  gwaed  a  dalodd  lawn  ; 
Gwaed  v  Cymmod  yw  ei  en\y, 

Gwaed  a  ddyry  hcddwch  llawn  ; 
Dyma'r  gwaed  bydd  canu  am  dano, 

Gan  y  gwaredigion  hil, 
Ni  ddifivgir  canu'r  Anthem 

Ddiderfyn  oesoedd  lawer  mil. 

HYMN  129. 

1  XJID  oes, 

IN    Trwy  gydol  ddyddiau  byr  fy  oes 
Yn  £?yfan  i  mi  ond  y  groes, 

Rh'y w  chwerw  loes  o  foreu  i  nawn  ; 
Ond  OS  dy  allu'm  dal  i'r  Ian, 

Fi  yn  y'fan  fydd  gongc'rwr  llawn. 

2  O  pwv  , 
Ymgxiddiodd  yn  dy  ddwyfol  glwy  , 
Ac  yno  fethodd  dorri  trwy 

Gystuddiau  mwy  na  gwellt  y  reaes  ? 
Mae'r  fuddugoliaeth  fawr  yn  d'od, 
Hyd  heddy  w  erioed,  oddi  wrth  dy  ras . 

3  Dy  ras 

A  ddeil  fy  enaid  bach  i  maes, 
1  yraladd  a  gelynion  cas. 

No's  cario'r  maes  yw  Ian  ryw  ddydd  ; 
Ac  yno  caf  orphwysfa  bur, 

Mewn  nefol  dir,  yn  berffaith  rj-dd. 

4  Nid  oes 

A  ddeil  fy  yspryd  tan  bob  croes, 
Ond  dwyfol,  nefol,  farwol  loes,    . 

Estyniad  f  oes,  yw  ei  fvyynhau.;     -     •' 
*Does  arall  gysur  mewn  un  man, 

Fe  yw  fy  rhan  byth  i  barhau. 

^  'Does  drai, 

'     isiau  dim  y  man  y  mac, 
.^i.  .  a Ilenwi'r  cyfan  yn  ddib.i ; 

Pswb,  O  na  b'ai  yn  gwel'd  ei,  wejid;, 
■y.chc^.er.t  am  ei  w'ir  fwynhau,  •     '.  _  . 
ilGwu  gwledd  udidi'iii,  a  ttu'achtiQ'i  >' 


'^ 


102 

HYMN  30. 
Crist  Craig  e'ln  lechydrjriaeth. 

ODrag'wyddol  Graig-yt*  oesoedd, 
Fy  enaid  can  am  dani  byth, 
Hon  yn  unig  y  w  fy  Noddfa, 

Dan  ei  chysg-od  gwnaf  fy  nyth ; 
Haleliiia,  Haleluia, 
Craig  fy  iechydwriaeth  yw. 

2  Mae  pliyw  hedyn  yn  fy  yspryd, 

Sydd  a'i  wreiddyn  yn  y  nef,? 
Fe  g-eir  g-v/eled  rwy  ddiwrnod 

Yn  y  'stormydd  mawr  a  sef ; 
Kaleluia,  Haleluia, 
Craig-  fy  iechydwriaeth  yw. 

3  Craig  a  Not^dfa  ydyw'r  lesu,     , 

Digyffelyb,  heb  ei  ail, 
Ni  ddaw  gelyn  dros  ei  fariau, 

Ni  all  dorri  dan  e*i  sail ; 
Haleluia,  Haleluia, 
Craig  fy  iechydwriaeth  y w- 

■(  Dyrra'r  Graig  y  mae  ffynhonnau 
,  O  fendithion  parodim*, 
Dyma'r  Graig  a  ddal  fy  yspryd 
Yn  y  'stormydd  mwya'u  grym  ; 
raleluia,  Haleluia, 
Craig  fy  iechydwriaeth  yw. 

3  Djvina'r  Graig  y  cenir  iddj, 

Gan  delynauT  nefoedd  weR, 
Ac  er  canu  fil  o  oesoedd, 

Byth  ni  ddaw  y  gan  i  ben  ; 
Haleluia,  Haleluia, 
Craig  fy  iechydwriaeth  y w. 

HYMN  130. 

Ich-ivynicd y  Credadyn  ivrth  deimlo  Gryon  ei  Lyg/ 

1  f^  WEL  fi,  Arglwydd^  dan  fy  nghl . 
VJT     Llawn  trueni  wyf  erioed, 
Ciaf  o  bechod,  llav/n  archollioii, 
O  goppa  ngborjmi  byd  fv  nlirc^.  ' 


103 

Gwenwyn  marwol,  balch  auesmwyth, 

Colyn  ang-au  enbyd  yw, 
O'th  drug-aredd,  Arg-hvydd,  dyro 

Win  ac  olew  yn  fy  mriw. 

Mae  fy  egwan  iTydd  i'n  amraau, 

Gaa  mor  lleied  yw  ei  grym, 
Mae  fy  mhrofiad  ryw  amserau, 

Weithiau'n  ofni  'ra  hi'n  ddim  ; 
Er  hynny  g-yd  mae  yn  fy  ngwaelocl 

Yn  parhau  ryw  ddir.^el  lef, 
Er  .^waetha  ofn  ac  amheuon, 

Yn  y  'storom  fawr  a  sef 

Mi  debygwn  gwela'i  ffynnon, 

Sydd  a  rhlnwedd  I'm  glanhau. 
Mi  debygwn  gwela'i  Feddyg, 

Sydd  yn  abl  fy  iachau  ; 
Mi  debygwn  fod  rhyw  hedyn 

Wedi  ei  blannu  yn  fy  ngwraidd, 
Ac  a'm  dwg  i  dir  y  by  wyd. 

At  y  gwaredigion  braidd. 
% 
Mi  feddyliais  fil  o  weithiau, 

Na  ddeuwn  byth  i'r  man  He  'rwy^ 
Nad  oedd  meddyginiaeth  i  mi, 

Gan  mor  dwfn  oedd  fy  nghhvyf  : 
Mewn  cyfyngder  eithaf  caied, 

Fe  ddaeth  Meddyg  uwch  fy  rohen^ 
lesu  f 'Archoffeiriad  ffyddlon, 

Fy  enaid  seinia  ei  glod,  Amen. 


HYMN  131. 

I\i3  Chanu  meivn  C'-^rdd  Gvieddl. 

1     A   RGLWYDD  grasol,  dyma  odfa 
-^"^     Wedi  ei  rhoddi  i  nyni, 
I  g-ylarfod  a  ^-weddio, 

Ag  geisio'th  wyneb  cu  :_ 
Rho  dy  Yspryd,  rho  dy  y.^pryd, 
',  i  dy  g--i3io  di  trwy  %dd.  ' 


2  Ffydd  i'th  gelslo  mewn  g-wirionedd, 
A'th  addoli  wrth  dy  fodd, 
Ffydd  i  ganu  a  gweddio, 

Hon  y  w'r  werthfawroccaf  rodd ; 
Dere'th  hunan,  dere'th  hunan, 
••  Rho  dy  yspryd  i'n  bywhau. 

5  Tyred,  ArghK-ydd,  I'n  c}-farfod, 
Tyn  y  gorchudd,  rhwygar'r  lien, 

Gwlawia  yma  dy  fendithion 
Yn  g-afodydd  fry  o'r  nen  ; 

Nefol  awel,  iiefol  awel, 
Chwythed  yma'r  odfa  hon. 

4  Agor  dy  ffynhonnau  nefol, 

Yn  ein  canol,  Arghvydd  Naf, 
Am  wedd  dy  wyneb  yn  yr  odfa, 
Gwna'n  calonnau  ollyn  glaf ; 
Cael  dy  brofi,  cael  dy  brofi, 

Ddaw  a'n  hyspiyd  Uesg  i'r  Ian. 

4  Dyi'o  i  ni  yn  yr  odfa 

Ohvg  newyud  ar  dy  wedd. 

Tan  dy  gariad  tn  eln  calon. 
Hi  fydd  yma'n  nefol  wledd; 

.Nefoedd  3-ma,  nefoedd  yma, 
Y\v  siilol  wedd  dy  wyneb  cu. 


HYMN  132. 

■  Hirtreth  y  Ffyddloniaid  atnff'v^ynhad  0  Bau=Lj 

dan  foddion  Gras. 


\ 


'O 


DDUW,  rho  ffydd  i  ddringo  i'r  nen, 
I  olwg  pren  y  by  wyd  ; 
Mae  'i  <L^ilyn  beraidtl  fel  y  gwin, 
I.welill^in  blin  Jtliechj^d. 

O  Dduw,  rho  fenditb,  cr  dy  glod., 
Ffrwytb  y  cyfam'Tiod  ncwyddi 

I'frydlau  nefol  yn  ddigel, 
Sy'n  rhedeg'fel  afonydd. 


105 

5  Oddi  yma'n  union  hyd  y  ne% 

Ein  gwan  ridfannan  dringwch  ; 
O'r  afon  dan  yr  orsedd  fiy, 
Eich  g'weigion  lestri  Uenwch. 

4  Duw,  c'od  e'4i  hyspryd  llesg  i'r  Ian,         •• 

Rho  awel  dan  ein  haden  ; 
Diterion  o'tli  nefolaidd  win 
Wna'n  hen  aid  blin  yn  llawen. 

5  Corona  ein  hodfa  ar  h}Ti  o  b?yd, 

A'th  hyfryd  bresennoldeb  ; 
Rho  brofi  grym  dy  air  a'th  hedd, 
A  hyfryd  wedd  dy  wyneb. 

GORPHWYSIAD. 

6  Os  doi  di'r  golwg,  lesu  cu, 

Os  torrl  di'n  cadwynau, 
Rai  sy'n  griddfan  is  y  neu 
Cei  ar  dy  ben  goi'onau. 

7  Rho  awel  gref  i'n  codl  i'r  Ian, 

A'n  pennau  o  dan  y  tonnau, 
A  grj'mmus  win  o  Sion  fryn, 
Ceir  clywed;ein  telynau. 

8  It  Ian,  i'r  Ian,  ein  henaid  'hed, 

Ar  aden,  cred  yn  ebrwydd ; 
I  mewn  i  Graig  yr  oesoedd  bj^h, 

Y  lie  ni  chwyth  ystormydd.  '  -*  -J- 

9  Clod  by'h  i  enw'r  Gwr  di-nam,  -   _ 

Fu'n  dioddef  dan  yr  hoelion  ;  -  -  ► 

Agorodd  byrth  y  nefoedd  wen»         ' .    !. . 
Byth  ar  ei  ben  bo'r  goron.  '    "  '    '- 

HYMN  133. 

Arall. 

1     A  RGLWYDD,  agordyfTynhonrJarr 
-t\.     Dere  a  dyfroedd  i  dy  br^d4, "  " 
Dj-ft'ha  dy  wan  blanhigion,  .     . 

«^c\  cynhyddont  frig  a  gwraidd  • 


106 

V 

Tyred  yma  I'n  cyfarfod, 

A  siriol  wedd  dy  wyneb  cu, 
Gwna  hi'n  iraidd  ar  ein  hyspryd, 

A  hyfryd  wlith  y  nefoedd  fry. 

2  Tyred,  Arg-lwydd,  yma  i'r  odfa, 

Gwna  dy  air  fel  nefol  dan, 
Dere  a  g-wlith  o'rbryniau  uchod, 

Gwna  ni'n  iraidd  o  dy  fiaen  ; 
Tan  dy  gariad  dawdd  ein  hyspryd, 

Gwlith  nefolaidd  fry  o'r  nen, 
Dyna  wasgar  y  cymhylau, 

D^Tina'r  gorchudd,  rwygu'r  Hen. 

5  Gair  oddi  uchod  gyd  a'th  Yspryd, 

Gair  o'r  nefoedd  a  wna  les, 
•  Gair  a  bendith  dyro  i  ni, 
Gair  a  nefol  dan  a  gwres, 
Gair  a  doddo  ein  hyspryd  oerllyd, 

Gair  a  bywyd  fry  o'r  nen, 
Gair  a  dorro'n  holl  gadwynau, 
Gair  a  bendith  fyrdd,  Anaea. 

HYMN  134. 

f  Ffyddloniaid yn  canu  dan  deivilad  o'u  hanvi yn  eu 
Miechydwriaeth  trwy  leau  Grist  a'/  haeddiant. 

1  A   NGYLION  a  serephiaid, 
AlL     A'r  Uu  nefolaidd,  de well 
I  foli'r  Oen  fu  farw, 

Eich  auraidd  dannau  trewch, 
Ni  ganwn  ninnau  ronyn 

A'n  hen  delynau  gwan, 
Ni  ganwn,cuwch  a  chwithau 

Pan,  delom  oi  i'r  Ian. . 

2  O  Arglwydd  deffro'n  hyspryd 

I  'hedegtu  a'r  Ian, 
Rho  deimlo  grymmus  awei 

Yivei«  hadenydd  gwan  ; 
Rhp  deimlo  neith  o  newyddj 

Rho  gWt  i'n  hegwan  lef, 


I 


1 


'107 

a  fdd  i  tii'n  noddfa  dawel 
Yn  n)  dd  'ystorora  gret". 

3  Nl  awn  tu  a'r  dawel  Ganaan, 
Y  mlaen  o  groes  i  groes, 
Nes  delo'r  disglair  forau 

Ar  ol  y  tywyil  nos  ; 
Ni  awn  tu  a  mynydd  Sion, 

Lie  mae  t.rag'wyddol  wyl 
I.le  cawn  ni  well  telynau, 
'  GweU  tannau,  a  gwell  hwyl, 

HYMN  135. 

1  ly/T'^^  ^^  Nuw  yn  fy  ngheryddu, 
iVX     Ond  fy  ngiiaru  y  mae  ef, 
Ergyd  ddoe,  ac  ergyd  heddy  w, 

I  fy  nghofio  i  am  y  nef ; 
Nid  oes  awr  o  boen  a  dolur, 

Nid  oes  munud  fach  nad  yw 
Fel  fF5Tihonnau'n  tarddu  allan 

O  drag'wydJol  hedd  fy  Nuw. 

'2  Ac  nid  y  w  ei  holl  ergydion, 

Ond  ergydion  ysgafn  iawn, 
Ac  awelon  pur  o  gariad 

Sydd  yn  gymmysg  a  hwy'n  llawn  i 
Cariad,  heddwch  pur,  a  cherydd, 

A  gydblethwyd  mewn  un  we', 
Rhaff'dair  caingc  yw,  sy'n  fy  nbynnii 

Maes  o'r  ddaear  tu  a'r  ne'. 

Z  Mae  fy  nghroesau  a'm  cystuddlau 

Oil  yn  chwilio  maes  fy  mai, 
Ac  mewn  cydsain  i  ddiwreiddio 

'R  ddelw  hynny  sy'n  parliau  ; 
Ymladd  'rwyf  a'm  gorthrymderau,   ,  - 

Ond  mae'n  debyg  iawn  mai  gras, 
A  phob  cystadd  bach  o'i  ochr, 

Yn  y  diwedd  garia'r  maes. 

HYMN  136. 

DACCWR  ffynnon  wedi  ei  fiagor^ 
A  ddisgwyUw>'d  amrj'w  oes, 
'^awr  \M  Uifo  fel  y  grisiul 


i08 

Maes  o'l  ystlys  ar  y  groes  ; 
Dw'r  a  gwaed  ry  iachad 
I'r  pechadur  mwya*  ga'd. 

2  Daccw'r  hoelion  geirwon,  llymion, 
Wedi  eu  euro  'nawr  i  di  e', 
Daccw'r  biccell  yn  trywaru 
I  m^wn  o  tan  ei  ystlys  e' ; 
Daccw  boen  addfwyn  Oen 
Yn  rhoi'r  nefoedd  dewi  son. 

2  'Nawr  mi  glywa'r  gair  Gorphenviyd, 

Gorphen  iecbydwriaeth  wir  ! 
Ac  mi  wela'r  gwaed  yn  hidlo 

Tros  ei  ruddiau  sanctaidd,  pur  ! 
Wele'r  nef  gadarn,  gref, 
'Nawr  ya  ty  wyllu  wrth  ei  lef. 

At  Dyma'r  creigydd  serth  yn  rhwygo, 
Dyma'r  meirw'n  codi'n  fyw  ; 

Pwy  greadui'  ag  all  ddiodde' 

Griddfan  chwerw  f*  Arghvydd  DduvF  ! 

Ochain  niae,  fe  ga'dd  wae, 

Fel  cawn  inneu  fy  rhyddhau. 

5  Minneu  bellach  a  obeilhia-, 

Gobaith  ag  all  estyn  fy  oes, 
Gobaitli  wedi  ei  sylfaenu 

Ar  och'neidiau  pur  y  groea  ; 
Dyma  wlad  caf  iachad, 
Ac  caf  gyflawn  wir  ryddhad. 

HYMN  13r. 

1  "Vr  A'D  fod  genny'  ond  dy  ogoniant 
XN      Pur,  sancteiddiol,  yma  a  thrawj 
Union  nod  o  flaen  fy  amrant. 

Pa  beth  bynna*  wnelo'm  llaw ; 
Treulio  mywyd.  Sec, 
Unig  fy  wyd  i  dy  glod. 

2  A  phleserau  o  bob  rhy  wiau^     , : 

Wedi  darfod  oil  i  gyd,     --    •  f  " 


109 

Cnawd  a  nattur  wedi  marw, 

A  hoU  fwyniant  gwag  y  byd ; 
lesu  ei  hunan,  &c. 
F'o  fy  enaid  iddo'n  fy  w.  . 

5  'Stwr  a  dwndwr  y  creadur, 
Ag  sy  fel  y  moroedd  mawr, 

Terfysg-  parch  a  therfysg  cyfoeth, 
Sy  yma  ar  y  ddaear  lawr, 

Elo  i  gerdded,  &c. 

O  fy  nghlustiau'n  laa  i  maes. 

4  O  distewch  gynddeiriog  donnau, 
Tra  f 'wy'n  gwrando  llais  y  nef, 

Swn  mwy  hoff,  a  swn  mwy  nefol, 
Gly  wir,  yn  ei  eiriau  ef ; 

F'  enaid  gwrando,  &c. 

Llais  tangnefedd  pur  a  hedd. 


HYMN  158.    . 

1  TITRTH  dy  orsedd  'rwyf  fi'n  gorwedJ-, 

VV       Disgwyl  am  y  ddedwydd  awr. 
Pan  ca'i  glywed  llais  gorfoledd. 
Pan  ca'i  wel'd  fy  meiau  lawT  j 
Ti  gai  enw,  &c. 
'R  fuddugoliaeth  it*  dy  hun. 

2  Doed  dy  heddwch  bryd  y  delo. 

Mi  ddisgwyliaf  ddydd  a  nos,  *'"'* 

Anherf>'nol  ydyw  haeddiant, 

Haeddiant  pur  dy  angeu  loes  ; 
Dere  yn  fiian,  &c.  .   -!! 

Mae  dy  hedd  yn  fwy  na'r  byd.  • .  - 

3  Bywyd  perffaith  yw'th  gjTtidelthas,  . ' 

JDiliau  «iel  yw'th  heddwch  drud,, 
•  GwerthfawToccach  y w  dy  gariad^ 

^  •   ,  Na  hpU  berlau  yr  India  gyd ; 

."v'Owlado  gyfoeth,  &c. 
'  Yw  y^  uni^  dy  fWynhau. 


110 

HYMN  lo9. 

1  T 1 7"£L,  ferched  Sion  dewch, 

VV     Yn  fintcedd  yn  y  blaen, 
Efe  ei  hun  y  w'r  blaenaf  wr, 

Ynghanol  dw'r  a  than  ; 
Mae'n  gyfaill  ymhob  man, 

I'r  llesg-,  a»r  gwan,  a'r  gwhv, 
Ni  welwyd  ar  ein  daear  ni. 

Neb  tebyg  i  fy  Nuw. 

2  Yn  nydd  y  dvv}TaIn  wynt, 

A'l'  'stormydd  mwya'  cry*, 
Fe  dry'r  cymliilau  cyn  prydnhavvn, 

Yn  dawel  iawn  i  ni ; 
Mewn  fFwrnes  fawr  o  dan, 

Ei  hunan  sefyff"  ef, 
Fe  gaiffy  poenwyr  weVd  yn  awr, 

AUuoedd  mawr  y  nefi 

3  Y  Brenin  aeth  ymlaen, 

A'i  allu  ef  sydd  fawr, 
Y  garreg  lei  a'  ddel  o'i  law, 

A  dyr  Goiia  lawr  ; 
Gwersylloedd  Duw  ynghyd, 

A  gan  yn  hyfryd  iawn, 
I'r  Creuwr  mawr,  nad  oes  o'i  ail, 

Cyn  macldud  haul  brydnhawn. 

HYMN  140. 

1  ?"p\OES  dim  ar  wyneb  daear  lawr, 

A-/   Ag  eihv  meibion  Adda'n  fawr, 
A  bwysa  yn  y  dorian  fry, 
Dfag'w^ddol  hedd  fy  lesucu. 

2  A  thjon^r  cyfoetli  rowd  i  mi, 
Anfeidrol  drysor  Calfari; 

A  brynwyd  yno  ar  y  groes, 
Trwy  ddagrau  cry  fa  chwerw  loes. 

3  O  gr.riad,  o  anfeidrol  ryw, 
Rhaid  marw'n  Ian  o  lesu'm  Duw  ! 
•DoedJ  yn  y  nefoedd  ronyft  Uai, 

A  roisai  daliftd  am  fy  msti. 


lii 

HYMN-  141. 

1  T?  R  maiat  fy  Uygredd  o  bob  rhyW, 
Hj     Er  cymmamt  y w  eu  rhif, 

Ac  er  t'y  nwydau  cyr.dyn  ciiwilh, 

Sy'n  para'fyth  yn  gf-yf ; 
Afon  loyw  redodd  allan, 

0  tan  drothwy'r  nef  ei  hanan, 

1  olchi'r  euog,  i  olchi'r  afian  ; 

Haleluia,  haleluia, 
Dw'r  heb  ddaifod,  dvv'r  heb  diai. 

2  Af  at  yp  orsedd  fel  yr  vryf, 

Anfeidrol  orsedd  gra§y     . 
Datguddia'i  yno  ngblwyfiiu  maUb» 

A'm  holi  archoliion  cas  ; 
Afon  loyw,  he.  Sec. 

3  Mi  wela'  lu  anLidrol  vvyn, 

Yn  ami  fel  y  ser, 
Ag  fu  fel  finneu  oU  yn  frwnt,  • 

Yn  bur  yng  nghwmp'  ni'm  Ner  ; 
Afon  Jb^w,  8cc.  &c. 

4  Wei,  finneu'p  eiddll  gwanna*i  lun, 

Heb  ddim  end  ffiaidd  friw, 
Anturiaf  at  drysorau'r  nef, 

Cyfiuwnder  pur  fy  Nuw  ; 
Afon  loyw,  &:c.  ccc. 


HYMN  142. 

Gair  am  y  GicirionedJ. 

1   f^  WIRIONEDD,  dan  el  enw. 
VJT     Sydd  berl  ac  ehv  glaii, 
Isi  threulir  &c  ni  thoddir/ 

Ni  iosg-ir  yn  y  tan  ; 
C.'',»4£io"nedd  saif  yn  gyvvir, 

A  sicr  iawn  bob  ciuii), 
M;-.e'n  gadr.rn  ar  y  ddaear, 

Mae'n  gadarn  yn  y  farn. 


112 

HYMN  143. 

1  /^  lESU,  fy  lachawdwr  mawr, 
V-^  Tyr'd,  gwlawia  fendith  bur  i  lawr, 
Fel  bo  ni  nifyrrwch  tra  fwyf  byw, 

Yn  dy  gymdeithas  felus,  wiw. 

2  Fel  pan  bo  terfysg  pan  bo  gwae. 
Oil  yn  cynhyddu,  yn  parhau, 
Fod  f  enaid  i,  heb  fraw  na  phoen, 
Yn  Uechu  ym  mynwes  addfwyn  Oen. 

HYMN  144.    * 

1  Y'^^LITH  hoU  ryfeddodau'r  nef, 
X      Hwn  yw  y  mwyaf  un, 
I  wel'd  anfeidrol,  ddwyfol  Fod, 

Yn  gvvisg'o  nattur  dyn  : 
Mae  ynddo  drysor  fel  y  ce'nfor, 
Byth  ni  cheisiaf  ddim  yn  rhagor, 
Hedd  a  by wyd  yw  ei  ffafor  ; 

Nefoed'd  berffaith,  nefoedd  berffaith, 
Yw  cael  trachtio  ei  ddwyfol  hedd. 

3  Ni  chaiffbod  eisiaa  byth  na  thrai, 

Tr'o  seren  yn  y  ne', 
Ar  neb  o  rhei'ny  roddo'u  pwys 
Ar  ei  gyfiawnder  e' ; 
Mae  ynddo  drysor,  etc. 

3  Doed  y  trueiniaid  yma  'nghyd, 

Yn  fintoedd  heb  ddim  rhi'. 
Cant  eu  diwallu  oil  yn  Uawn, 

O  ras  y  nefoedd  fry ; 
Ma§  ynddo  drysor,  &,c. 

4  Fe  ylch  ein  beiau  ffwrdd  a'i  waed, 

Fe'n  canna  ni  oil  yn  wyn, 
Fe'n  dwg  rii  o'r  anial  maith  i  macs, 

I.  gatiii  ar  Sion  fryn  ; 
Mie  ynddo  drysor,  Sec. 


113 

HYMN  145. 

1  "VflD  oes  aberth  o  iinrhyw,  yrahlkli  miloedd,^ 
i-N    Dal  am  drosedd  llcia'  o  ry  w  yn  oes  oesoedd ; 
Dim  end  aberth  dwyfol  ddyn  foddia  Dd  iwdod, 
Angsu  Tywysog'  nef  ei  hun  bwysa  mhechod. 

2  Dyma'r  angeu'n  abl  sy  i  drosglwyddo 
Fy  euogrwydd  dwfn/dii,  i  div  ar.j^o' ; 

Fe  wnaeth  pechod  y  fat'i  prlwy'  ar  fy  enaid, 
*Does  ond  gwaed  anfeidrol  mwy  all  fy  ngwared. 

3  Dyma'i'  aberth  mae  erioed  son  am  dani, 
Ar  y  ddaear  'does  yn  bod  debyg  iddi ; 
Mae  sei'aphiaid  penna'r  ncn  yn  rhyfeddii, 
Wei'd  eu  Bi-eum  ar  y  pi*en  'nawr  yn  trengu. 

HYMN  146. 

1  "P\  YM A  gariad  o'r  fatii  rym;.fyth  na  chly\vii* 
JL/  Y  cyffelyb  iddo  ddim  ^nx\  greadur  ; 
Tywysog-  mawr  y  nefoedd  fry,  ar  Galfaria, 
Yn  rhoi  ei  fywyd  trosof fi,  y  ffieiddir*'. 

2  Gwaedd  fy  Nuw  ar  Galfari,  sy'n  rhoi*n  agored 
Auraidd  byrth  y  nefoedd  fry,  ag  oedd  gaued  ; 
Y  mae  dwyfol,  wirion  waed  o'r  fata  rinwedd, 
Ag  mae  in'  yn  nhy  ein  Tad  wiedd  ddiddiwedd, 

3  Pan  bo  .^elynion  yn  eu  grvTn  am  fy  nghiivo, 
Minneu  fy  hun  yn  gallu  dim  I'w  /ongcwero  ; 
Lawr  ar  haeddiant  gwaed  ei  gi'oe^;nri  orph  w^-'sa*, 
Beth  na  faedda  dwyfol  loes  ar  Gal^:;na  ?  • 

4  Deued  daear,  deued  nef,  bro  a  brynniati, 
I  foliannu  ei  enw  ef,  fu'n  diodde';.    ■  ' 
Prynu'r  etholedig  fyd  v/naetli  e'n  f:yd^'-k:>, 
i'l'wy  farwolaeth  eitha'  dnid,  garcliai'o:-;'.  ". 


HYMN  Ur. 


T  i"ESU,  c}-mmcr  fi'n  dy  go'l,  rhag  difTyglo 
A  Na'd  fy  enaid  bach  yn  ol,  sy'n  cyrwydfo 
Arwain  fi  trwy'r  anial  maith,  ami  Vwycku 

v^A  „  .  n„......  ,^r.fy,.j,J^^I,J  ne's  niyn'd  adi  c 


114 

2  Rho  dy  heddwch  tan  fy  mron,  ffynnon  loy w, 
Ffrydiau  tawel  nefol  hon  fyth  a'm  ceidw  ; 
Os  ca'i  drachtio'r  dwfr  pur,  mi  drafaela 
Frynniau  ucha*r  anial  dlr,  ni  ddiifygia. 

3  Gwedd  dy  wyneb  siriol  fy  yn  gorcbfy^ 

Y  gelynion  cretilon,  cry',  pedd  yn  maeddu  ; 
Gwcdd  dy  wyneb  serchogy  w  fy  holl- ieciij'd, 
Dyna  alwa'i  tra  fwy'  by  w  im'  yn  wjTi^rdd. 

HYMN  148. 

1  /^RYFACHaddewidDuw 

V/  ^   Ni'r  pechod  gwaetha'  jei  ryw, 

Ni  saif  e'  ddim  ; 
'Dyw  nattur  gadarn,  gref, 
Ond  dim  i  dan  y  nef^ 
Mae  gair*  o'i  enau  ef 

Yo  fwy  ei  ryip. 

2  *Rwy'n  awr  yn  llawenh^u, 
Mewn  gobaith  ca'i  fwyuUaj* 

Congcwest  clir 
Ar  bechod  o  bob  rfiyw, 
Elynol  uffern  gry  w, 
Sfn  rhwystro  f '  en  aid  ^iSF 

I*r  sanctaidd  dir. 

S  fy  meiaii,  fan  a  mawr, 
S;ydd  raid  eu  caelhwy  lawff 

Cyn  b'o  hir, 
Fe  fyn  cyfreithiau*P  ne* 
I  dyiinu'r  llygad  de*, 
A  thorri'r  fraich  o'i  He, 
£i  air  sydd  wir. 

4  Rhaid  in*  roi  ffarwel  Ian 
I'll  chwantau,  fawr  a  man* 

Pleser  i  gyd ; 
Caf  bleser  maes  0  law, 
'/n  nhrag*wyddQ)ldcb  <iraWj 
£i  fath  nifu,  ni  ddaw»  . 

Gm  fawrion  byd. 


115 

HYMN  149. 

i  f^  DEUWN  at  yr  ordlnhad, 

KJ     Trwy  fifydd  yng  ngwa'd  yr  lestt, 
Sydd  wir  lachawdwr  pur  difai, 
I  bawb  o'l*  rhai  sy'n  credu. 

2  Mae'n  porthi'n  rhai'n  ii  gwin  a  Uaetli, 
Rhydd  iddynt  faeth  ysprydol ; 
Gvvledd  a  apwyntiodd  Duw  ei  hun, 
Blaeii-fFrwyth  o'r  un  drag'wyddol. 
« 
3  O  !  am  vrlr  fiydd  atjharlad  tn«rth 

I  weled  gwaith  yr  lesu 
Ar  y  pren,  a'i  freichiau  ar  led, 
A'r  dyled  g-wedi  ei  dalu. 

4  Am  gariad  Duw  yng  Nghrlst  mor  rhad, 
Rho'wn  ^lod  dlfrad  o'r  galon  ; 
I'r  hwn  a  roes  ei  werthfawr  wa'd, 
Fe  wnaeth  y  Tad  )-n  faddlon. 


HYMN  150. 

Rhyfeddod y  Fechadur* 

1  /^  *S  gwelir  fi  bechadur, 

V-r     Ry  w  ddydd  ar  ben  fy  nhalthj 
Rbyfeddol  fydd  y  canu, 

A  newydd  fydd  y  iaith  ; 
Yn  seinio  budd^goliaetb. 

Am  iechydwriaeth  lawn, 
Heb  ofni  colli'r  frwydyr, 

Na'r  boreu  aa  phrydnhawto., 

3- 0*5  calff  y  fath  bechadur, 
Sydd  ffiaidd,  aJ-lxin,  noetb, 
O  ftaen  dy  orsedd  sefyll, 
-,    Pan  byddo'r  byd  yn  boetii ; 
\Prjd.  hynny  def  i  'nabod, 

Beth  y  w'r  cyfanunod  riiad, 
;?«!  \vehvy*p  lesu'o  pledio 
O'ta  plaid  i,  werUi  €i  wa*d 


116 

3  A'l'  cTyled  wedi  diilu, 

A'r  orsedd-faingc  yn  rhydd, 
A*r  lesu  arna'  i  'n  g-wenu, 

Gwyttfyd  a  welai'r  dydd  i 
A'r  holl  elynion  obry, 

Yn  berwi  yii  y  llyn , 
A'm  henaid  bach  yn  iiofio, 

Yn  hedd  Calfaria  fryn. 

HYMN  151. 

Addeviid  o  Rydd-did  i  Garcharorion. 

1  TT'E  dderfydd  pob  g-ofidiau  maitb, 
X.       Fe  dderfydd  gwaith  rhytela  ; 
Daw  dydd  i'r  saint  i  g-wrdd  ynghyd, 
I  Tanu  i  2"vd  Hosanna. 
f 

"j  ps,w  dydd  ^orchfygir  pechod  cas, 
Ceir  gnveled  gras  yn  Trenin  ; 
Daw  dydd  i  rwymo'r  ddraig  heb  fraw, 
Daw'r  liew  yn  liaw  y  plentyn. 

S  Mae  gennyrn  addewldion  braf, 
Ceir  etto  haf  nefolaidd  ; 
Baw  Gwraig  yr  Oen  i  gario'r  ma's, 
Ar  bechod  cas  a  llygraidd. 

.3.  Daw  haf  i'r  selntiau  jm  ddl-gel, 
.Pdisgleiria  fel  yr  haul- wen ; 
CsTit'yfed  gv/in  yng  Nghanaan  dir, 
O  ffrwyth  y  wir  Winwydden. 

.2  Ar  d1  tymhestloedd,  gwj^nt,  a  gwlaw,' 
Yu.fuan  daw  tawelwch  ; 
Daw  Seion  wan  ar  fyrr  o  dro, 
Yn  gadarn  o'r  anialwch. 

f  Cei,r  gwele,d  hon  al  phv^TS  i  g'yd,         , 
■Arei  Hanwylyd  hawddg-ar  \         .     '- 
Yn  Qanu  clod  -ag  uclj,el  Icf, 
i  Frenhin  nef  a  daear. 


1 


117 

HYMN  152. 

Tmadanuiad  a  phob  Fetk  er  m'cojn  Criit, 
'N  iach,  i  bawb  o'r  byd  yn  awr. 


^Y 


Mi  af  ar  ol  fy  Mhryriwr  mawr, 
Mae'r  lesu'n  galw  arnaf  ii, 
Rhaid  i  mi  fyn  d  a'ch  gadael  chwi. 

2  Yn  iach,  fy  hoU  gyfeillion  glaH, 

Bum  er  eich  mwyn  bron  myn'd  i'r  tan  ; 
Ond  clod  i  Dduw,  fe'm  galwodd  i, 
I  ganlyn  Crist,  a'ch  gadael  chwi. 

3  Yn  iach,  ral  llawen  y  byd  hwn, 
Gelynion  y'ch  i  Dduw,  mi  wn  : 
Dewisodd  ef  fy  enaid  i, 

Trwy  gariad  rhad,  i'ch  gadael  chwi. 

4f  Yn  iach,  chwi  holl  bleserau'r  cnawd^ 
Mi  af  ar  ol  fy  anwyl  Frawd  ; 
Yn  iach,  ddigrifvvch  y  byd  fibl,     .. 
Af  gyd  a  Christ,  cewch  drigo'n  oU 

5  Yn  iach,  chwi  ieuengctyd  glan  o  byyJj ' 
Sy'n  gwrthod  Crist  er  mwyn  y  byd  j 
Truenus  iawn  i'm  gohvg  i, 
Wrth  gyfraith  Duwyw'chcytiwrchwi 

5  Mi  dybiais  innau  ar  ry  w  bryd, 
Mai  gyd  a  chwi  cawn  hela  'niyd  , 
Ond  clod  i  Dduw,  nid  felly  bu, 
Daeth  Crist  i'm  hoi  o'ch  cwmp'ni  chwt. 

HYMN  153. 

Lief  y  Pechadur  ain  Gpnmorzri, 

TYRED  lesu  i'r  anialwch. 
At  bechadur  gvvael  ei  hiu  i 
C-a;.Avaith  drysodd  mewn  rhy w  r\v ydiiUy 

^vfi^^i-'yd.au  weithlodd  ef  ei  iiun  :' 
*       ;4  fieri  sydd  o'm  cwmpas, 
■    1  ">,  fi  sefyll  ar  fy  nhra'd  ; 
■     --5  dy  faw,  ac  arwain  trosodd 
'  ■  eJWid  gwan,  i  dir  ei  wlad. 


118  J 

I 


$  Manna  nefol  sydd  arnaf  eisiau, 

Dw'r  rliedeg'ogj  gloyw  byw  ; 
Sydd  yn  tardda  o  tan  riniog 

Tern  I  sanctaidd  ty  fy  Nuw : 
Goldhi^'r  aflan,  caunu  'r  Ethiop, 

Gwncud  yr  euog"  brwnt  yn  liin  ; 
Ti  gai'r  clod  ry  w  fvrdd  o  oesoe^W, 

Yn  ol  i'r  ddaear  fyn'd  yn  daa. 

3  Pyth  ni  all's ai'm  dyledswyddau, 

Fyth  ni  all'sai  iiVwyth  y  bru  ; 
Mil  o  nentydd  mailh  o  olew, 

Foddio  dim  o  honot  ti : 
Deng-  mil  hyfryd  o  feheryn, 

Neu  ynteu'r  peraroglau  man  ; 
Nac  un  dim  o  dan  y  nefoedd, 

AUai  olchi'r  brwnt  yn  Ian. 

4  Ar  dy  ailu  'rw'i'n  ymddirled. 

Mi  vintaria,  doed  a  ddel ; 
Di'eiddio  trwy  'rafonydd  dyfnicil? 

Mae  dy  eiriau  oil  dan  sel ; 
Fyt'i  nl  fetha  gredo  ynot, 

Ni  safodd  un  erioed  yn  ol ; 
Mi  af  ym  mlaen,  doed  y  ddelo^ 

Graig  a  thylau  ar  dy  ol. 

HYMN  15'4. 

Gcliiig  y  Credadyn  ar  laagfer  ac  AnnigonclrTjydd 
pob  peth  ond  lesu  Grist.  ^ 

1     A   NI  AL  djTus  \\i:f  fi  ynddo, 
J\.     Yn  ymdeithio'  wrihyf  f '  hun, 
Chv.-ilio  'mofyn  am  le  tawel, 

Etto  methu  cwrdd  ag  un  ; 
Chwilio'n  ddy/al  am  feiusder, 

Mewn  pleseran  gwag" oscawr 
Mi  gawii  ch-<verwtdd  \Ti  fy  iigli 

Cyn  y  byddal'n  haniier  ih*  v -f 

?.  O  fy  enaidchwilia'nfanel, 

Am  drysoravi  csn-mil  g  wci\ 
>T:'.g  a  fcdda'r  greadit,&eti^, 


119 

A'm  canlyno  i'r  wlad  bell  ; 
Ara  wirionedd  yn  fy  ngwaelod,     - 

Ag"  a'm  dalio'r  cl}  dd  a  odaw, 
Iesu*n  Briod  digyfnewid, 

lesu'n  Noddfa  g-adarn  draw.- 

3  Nid  oes  dim  ond  twyll  ?.  gwagter, 

Yn  y  cyfaa  dan  yr  haul, 
Nid  oes  dim  a  lanw  f  enaid, 

Ond  trysorau  Adda'r  ail ; 
Cyfiawnder  lesu  i  guddio'm  noethni^ 

Dyma  y  w  fy  nirgei  lef, 
O  fy  enai'd  can  am  dani, 

Dyma'r  sylfaen  fawr  a  scf. 

4  Wele'r  Uewod  mewn  cadwynau, 

Ryw  fyrddiynau  gan  Fab  Mair, 
Crynu  ac  ofni  gorfod  gwaeddi. 

Dim  yn  unig  ond  ei  air  : 
Ar  y  fibrdd  fe  yfodd  afon, 

Llyngcodd  angau  mawr  ei  ryn>, 
Dros  ei  eiddo,  ar  Galfarfa, 

Tynnodd  ef  ei  golyn  llym. 

I  HYMN  155- 

afaial}-  Credadyn  am  Friddugoliaeth  Cri^taj 
Satan  a  Phecod. 

1  TV/ri  wela'r  Pen-rhvfelwr 
IVl     Yn  d'od"  o  Ed6m  wlad, 
A'i  wisg  e'n  gocfh  rhyfeddol 

A  satan  dari  ei  draed, 
Fe  'nillodd  dros  ei  frodyr 

Y  frwydr  fwya'  erioed, 
Fe  wnaeth  wrth  fodd  fy  nghalorij 

I'w  enw  byddoT  clod. 

Pwy  ddicliori  lai  na  chanu  ? 
Pwy  ddichon  fod  yn  fud  ? 
%  V.  .-,f(.j,i  (Idimo  gariad 

Iwr  mawr  y  byd  ? 
.  -     i;  no&q^*^  uchoa. 


I- 


J20 

A'r  cordial  gorau  i  gadw, 
Ein  hyspryd  ar  ddyhun. 

3  Ni  garwn  am  y  frwydr, 

Ni  ganwn  am  y  gwaed, 
Ni  ganwn  am  y  borau 

Cavrn  bechod  dan  ein  traed, 
Ac  am  y  fuddugoliaeth 

A  ga'd  trwy  Had  y  Wraig, 
Clod  iddo  yn  dragywydd, 

Efe  yw'n  hoesol  Graig, 

4  Er  canu,  ac  er  cawu, 

Ni  clienir  ddigon  bjlh, 
Gan  seintiau  nac  ang}'lion, 

Na  dynion  rlf  y  gwlith ; 
Er  cael  ein  cablu  weithiau, 

Wei,  etto  canu  wnawn, 
Pwy  ddicbon  lai  na  chanu 

Tra  fyddo'n  llestri'n  11a wn. 

HYMN  156. 
C^dparhaus  Vr  Creaxodicra'r  lachavidv>r» 

a  V^  LODFORAF  di,  fy  Nghre'wr doeth* 
:    V-/     Tr'o'i-  bauhveri  boeth  yn  para; 

J^yth  ^vedi  myn'd  ei  tban  i  maes, 
-  -    Gogoniant  gras  a  gana*. 

^  JP^  law  a'm  lluniodd  i  o»r  Uwch, 
• :       A*m  boll  brydfertbwcb  rhyfedd : 
;   J>y  :gadarn  fraich  a'm  cadw'n  fy  w ; 
Tragy wyddol  yw'th  drugaredd. 

3  Er  cyromaint  oedd  fy'm  camwedd  ca5, 
Derbyniais  raa  iachusol : 
Efpech'u'n  dostyn  erbyn  Duw, 
'jrwy  Grist  caf  fyw'n  dragywyd<IoI, 

^  l>y  gariad  maitbj  a'th  heddwch  mawr^; 
;   •    Yw  nghyfran  wertbfawr  byfryr^j- 
A^  nefoedd  ogoneddus  i  '     .         Y 
%yr\h  ganfbddi  mewn  gwjijr&ii^. ' 


121 

5  'Rw'i  fyth  yn  awr  a  thi  yn  «ii, 

Mewn  dwyfol  rwymyn  difeth : 
Tydi,  y  Bod'a  farna'r  byd, 
'Yw'm  dirfawr  ieehydwriaeth. 

HYMN  157. 

Am  Liayddlantyr  Efengyl,  a  Chiuymp  JBahilon. 

1  l^'S  rhaid  bod  rh^-fel  C)-!!  cael  hedd, 
V^   Ac  na  chair  congcwest  heb  y  cledd. 
Daw'  Uwydda'r  neb  anfonaistti, 

Fel  GideoTT  gjmt,  nea  ^eptha  hy. 

2  Dlsgwvliwn  ninnau  wrth  Dduw  ei  hun, 
Nac  ymddiriedwn  tnewn  un  dyn  ; 
Olwyn  o  fewB  i  olwyn  try, 

Ne's  gorphen  hyn  ar  faethwyd  fr^> 

3  NI  wehvn  trwy'r  Ysgrytliur  Un, 
Mai'n  raddol  aeth  dy  «\^aitli  yrtila'nf 
Gwnest  yn  yr  Aipht  arvv-yddiorv  rai, 
Cyn  cael  o  Israel  en  rhyddhati.-      - . .    . 

4  'Nol  d'od  o'r  Alpht,  *doedd  l%rjhr%y^ 
Ond  trwy  rym  cledd,  a  galki%dd;_  "/ 
Er  hynny  'mlaen  y  dont  het>  geflj  '^ 
Trwy  ganol  eu  gelyiiion  oH.            ^, .       ." 

5  Goresgynasant  }T  hoH  wlad,:   .  '  •  ^ 
Roes  Duw  i  Abram  a'i  hoH  had;'  .•  - 
Gan  faedda  saith  cenhedlaeth  m^, 
Amlach,  a  chryfach,  na  hwynt-hv/j.^  .  ^:  , 

5  Arngylchu  Jerico  a  wnalnt,     ■   ''  '^  .v  " - 
A'r  marku  balch,  anfertho)  farrrt>;    - 
With  swnio  cyrn,  ofirerynlu  gvvat^, 
A  ddad-ymchwelwyd  yn  y  man. 

;.  .  'Tyv^^\.  fTydd  amgylchent  gaerau  horij, 
'.':' .  :' iil^fl%eld  eitdiwvni'p  dros  -wytbnqs^P^n?; 
A*r.gdthfed'dyd4,  y  seitbFed  tiro', - .      • ;   - 


122 

8  Cwjmp  Babilon  y  ddinas  fawr, 
A'u  g-alar  ddaw  mewn  yspaid  awr; 
Brenhinoedd  byd  addefant  mwy, 
Mai'r  lesu  j  w  eu  Brenin  hwy.' 

9  'R  efengyl  rad  trwy'r  dda'er  a  red, 
Pob  g-wlad  o'r  bron  yng  Nghrist  a  gred 
Ac  anghrist  ffrom  gaiff  farwol  glwy'; 
Ffarwel  marsiandaeth  Babel  mwy. 

10  Disgwyliwn  dro,  dros  amser  mae 
Y  brophwydoliaeth ,  yn  ddilai ; 
HoU  bwi'pas  Duw  a  ddaw  i  ben, 
A  d'weded  meibion  Duw,  Amen, 


^D 


HYMN  158. 

Tyred  a  Groesavi  at  lesu  Gr'ut. 

EUWCH  bechaduriaid  tlodion, 
Clwyfus,  cleifion,  o  bob  rhyw, 
lesu  parod  yw'ch  gwaredu, 

Llawn  tosturi  y w  Mab  Duw  j 
Nag  amheuwch,  &c. 
Abl  ac  ewyllysgar  yw. 

2  Ral  j^nghennus  dewch  a'ch  groesaw, 

I  gael  rhoddion  Duw  yn  rhad, 
Cewch  wir  ffydd  ac  edifeirwch, 

A  phob  gras  yn  ddi-naccad ; 
Dewch  heb  ai'ian,  &c. 

Prynwch  gan  y  lesu  'n  rhad. 

3  Am  gy^mhwysder  na  freuddwydiwch, 

I  beri  i  chwi  oedi  'n  hir, 
Y  cymhwysder  oil  mae  'n  geisio, 

Gwel'd  eich  eisiau  hopo  'n  wir  ; 
Rhodd  yw  hynny,  &c. 

Rhan  o  oleuni'r  Yspryd  pur. 

4  Dewch  flinderus  a  thrym-lwythpg, 

■    Trwy  y  cwymp  ga's  marwol  friw, 
O's  ^u-lioswch  ne's  i*ch  wella, 


123 

Byth  ni  ddeuwch  yn  elcli  byw ; 
Pechadariaid,  &c. 

Nid  rhai  cyfiawn  eiiw  Duw. 

5  Gwel  ef  yn  yr  ardd  yn  gorwedd, 

A'i  Ian  wyneb  tu  a'r  Uawr  ; 
Gwel  ef  ar  y  pren  yn  marw, 

Ac  yn  talu'th  ddyled  mawr ; 
•Dweud,  Gorphenwyd,  8ic. 

O  bechadur  I  cred  yn  awr. 

6  'Nawr  esgynwcb  i'r  gogomant,        ^ 

Lie  maS'n  pledio'i  werthfawr  wa  d, 
Bechadurlaid,  arno  mentrwch, 

A  derbyniwch  ef  yn  rhad  ; 
Neb  ond  lesu,  &.c.  . ,    ,     -, 

Ddichon  wneud  i  chwi  leshad. 

r  Sclnfiau  ac  angylion  cenwch 

Uchel  glod  i'r  Oen  o  hyd, 
Ne's  b'o'i  fawl  a'i  felus  enw, 

Yn  dad-  semio'r  nef  i  gyd ; ' 
Haleluia,  Haleluia,  Haleluia, 

Cenwn  ninnau  bawb  o'r  by  (I. 

HYMN  159. 
Xr  Hatpusri^yd  o  fod  yn  Ffafr  Bui,,  neu.     ,  ^ 

1  i^PA  mor  wynfydedigyw 

\J     Rhai  ddarfu  Duw  eu  dewiB, 
A'u  dwyn  .'.♦  Grist  y  Bugail  da, 
I  gael  gorphwysfa  felus. 

2  Er  tlotted  ydynt,  adi-blaid, 

Hwy  gant  f'o  raid  y'nt  wrtho  ; 
Mae  ganddynt  nefol  drysor  drud, 
Na  w>t:  y  byd  am  dano. 

3  At  hwn  trwy  ffydd  eu  golwg  tron% 

Ym  mhob  trallodion  newydd  ; 
Ac  addi  vn-o  cyrchant  hwy  ■ 

With 'raid  gynhorthwy  beunydd. 


124 

4  Ffydd  gwyd  i  fynu  »u  calon  drist, 

A  ffy  eu  hathrist  ofnau  ; 
Bywyd,  anerth,  a  chyssur  cant, 
A  llawenhant  mewn  da^au. 

5  Fel  dieithriaid  jma.  maent  yn  byw, 

Heb  ofni  unrhy w  ddrygfyd  ; 
Fob  croes-wynt  g-aiff  foil  er  eu  lies, 
I'w  dwyn  yn  nes  i'r  bywyd. 

6  Ffryns  fel  gelynion  lawer  pryd. 

All  fod  yn  ond  iddynt  ; 
Ond  ni  thyrr  neb  eu  heddwch  cu, 
Tra  gweno  'r  lesu  arnynt. 

7  Tp'o  tonnau,  trailed,  a  phob  tra% 

Fel  dyfroedd  Noa  'n  llifo  ; 
Hwy  wyddant  na  wnant  ond  eu  dwya 
I'r  lie  maent  hwy  'n  dymuno. 

HYMN  16a 

T  Garreg-Wen,  a'r  En'vt.Ne'mydd. 

^  r^^^N  ^'  t^^  y  <lyn  sy'n  gwvbod, 
X-*      Faddeu  ei  bechod  a'i  hoUfai ; 
Duw  trwy  'r  gwaed,  ac  e'n  heddychol, 

H wnnw  ddichon  lawenhau  ; 
Twy  all  ddamnio  ?  pwy  allddamnio,  &c. 
Y  dyn  f '  o>  Arglwydd  yn  ryddhau  ? 

^f  Beth  y w  golud,  parch,  a  ma\vr-dd, 
I  gydmaiu  a  ehariad  Duw  ; 
Ni  all  pethau  'rbyd  gyd-bwyso 
A'r  fath  rodd,  arahosib*  y  w ; 
Gwei:thfawroccach,  &c. 
Ydyw  hon  nac  aur  Peru. 

:•  Hwnsydd  Berl  o  uchel  brisiad, 
Gwystl  cariad  Duw  a'i  hedd  ; 
Garreg-wen,  a'r  Enw  ami, 

Neb-  ni's  darllain  ond  a'i  medd  -• 
Kbodd  neillduol,  &c. 
Yw,  o  eiddo  Brenin  nef. 


125 

i  Y  rho<ld  hon  a  fynch  i-oddir 

Yma,  i'w  anwyl  bobol  ef ; 
Ond  ni  wyddys  etto  fi-odvr, 

Beth  a  fyddwn  yn  y  net ; 
Hyn  a  wyddom,  &c. 

Byddwn  debyg  iddo  ef. 

HYMN  161. 
Credyng  NGHRIST,  a  chad-v:edigfjddi. 

1  1^  EN  AID  athrist,  c^yd  dy  ben  ! 
VJ   A  gwel  dy  Brynwr  ar  y  pren  ; 
Dy  ddyied  talodd  mewn  un  dydd— 
Do,  do,  bob  bailing,  'rwyt  ti'a  rhydd. 

2  'Does  gan  y  gyfraith  ddirn  i  ddweud, 
'Does  gan  g\-fia\vnder  ddim  i  wneud  ; 
Fe  ro'es  foddlonrwydd  teg'  i'r  Tad, 
Gorphennodd  ef  dy  g}  fiawnhad. 

3  Ac  cr  dy  fod  di  etto'n  drist, 

Yn  ffaelu  credu  'n  gryf  yng  Nghnst ; 

O  waith  ei  fod  ef  hvd  yn  hyn, 

Yn  cuddio  gwedd  ei  wyneb  gwyn. 

4  Ond  disgwyl  di  ef  yn  fTordd  Duw, 
Mae'u  'vvir'y  daw,  er  hwyred  yw  ; 
Ejifyn  ar  fyrr  ei  Yspryd  Glan, 

Ac  a'th  fedyddia  di  a  than. 

5  Calffanghredinlacth  cyn  b'ohir, 
A'th  holl  elynion  gK)lli  tir  ; 

Pan  godo  haul  cyfiawnder  glan, 
Fe  ffy  'r  tywyllwch  oil  o'i  fla'n. 

HYMN  162. 
Effeithiau  Pregethiad  yr  Efcngyl- 
i  l^TEWYDDION  day'myn  glvwe^, 
JlV      I'r  lesu  rho'.wn  y  clod, 
^tae'r  deillion  'nawr  yn  gweled, 

Na  welsantddlm  crio'd  ; 
\c  hefj-d  y  btiddanald, 
At;ot>vydclustiau  vhai'n, 


126 

Hwy  glj'wsant  lais  y  durtur, 
A'i  siriol  eg-lor  sain. 

2  Mae'r  meirw  megis  Laz'nis, 

Yn  codi  o  fawr  i  fyw, 
A'r  mudan  yn  llefaru 

Rhyfeddoi  bethau  Duw ; 
Mae'r  clofFnad  allai  gerdded, 

Yn  neidio  'nawr  fel  hydd, 
Ac  yn  moliannu  'r  lesu, 

A  roes  ei  draed  yn  rhydd. 

3  O  Arghvydd  !  galw  etto 

Fyrddiynau  ar  dy  ol, 
A  dryllia  *r  holl  gadwynau, 
Sy'n  dal  'u  heneidiau  'n  ol, 

0  galw  hwynt  o'r  Dwyrain, 
Gorllewin,  Gogledd,'De', 

I'th  eglwys  yn  ddi-attal, 
Mae  digon  etto  o  le. 

4  Hiraethu  'ry'm  ni  beunydd, 

Gael  gwel'd  y  dedwydd  bryd, 

1  'fengyl  lesu  gyrraedd 
I  gyrrau  eitha  'r  byd  ; 

I'r  rnai  sydd  mewn  tywyllwcb. 
Am  Grist  heb  glywed  son, 

Gael  rhan  o'r  iechydwriaeth, 
Bwrcasodd  gwaed  yr  O'n. 

J  Tosturia  wrth  broffeswyr 

Sydd  ag  enw  o  fod  yn  fyw, 
Ac  etto  meirwon  ydynt, 
A  dieithr  iawn  i  Dduw  ; 
Mae  ganddynt  rith  duwioldeb, 
Qnd  etto  'n  gwadu  ei  grym, 
Duw,  argyhoedda  rhei  'ny 
A  gair  dy  enau  Uym. 

HYMN  163. 
D-u^n  oly  PR  AID  D. 

PERERIN  w'i  'n  y  byd, 
Ac  alltud  ar  fy  hynt, 
Sy'n  c«isio  dilyn  ol  y  Praidd, 


127 

Y  tadau  sanctaid.gynt; 
I  'mofyn  g-wlsd  sydd  well, 

Er  mod  i  'mliell  yn  ol, 
Trwy  g-ymmorth  gras,  ymlaen  mi  af, 
Dilynaf  iinnau  'u  hoi. 

2  Hen  Abram  union  gred, 

Tad  y  ffyddloniaid  g^wiw, 
Adawai  'i  wlad  ci  hun  yn  rhwydd, 

Wrth  arch  ei  Arglwydd  Duw  ; 
Aeth  tu  a'r  Ganaan  wych, 

Heb  edrych  yn  ei  cl, 
Trwy  gymmorth  gras,  ymlaen  mi  af, 

Dilynaf  finnau  'u  hoi. 

3  A'r  Patriarchiald  hen. 

Had  Abraham  ei  hun, 
A'u  canlynasant  ef  trwy  ffydd, 

Yn  ufudd  cymmain  un  ; 
I  'mofyn  din  as  glyd, 

Gan  ado  'r  byd  ar  ol, 
Trwy  gammorth  gras,  ymlaen  ml  cif, 

Dilynaf  finnau  'q  hoi. 

4  A  Moses  yr  nn  raodd, 

Wrthododd  bri  a  braint, 
Dewisai  'n  hytrach  ddirmyg  Crist, 

A  bywyd  trist  y  saint : 
Can's  gwel'dyr  oeddtrwy  ddrycb, 

Y  wobr  wych  sy  'n  ol, 
Trwy  gymraorth  gras,  &c. 

5  A'r  hen  Brophwydi  o'r  bron, 

A'r  Apostolion  hy, 
A  hoU  ddisgyblion  lesu  glan, 

A  aeth  o'v  bla'n  yn  llu ; 
Y  rhai  y  darfu  'r  byd 
'    Eu  cyfrif  i  gyd  yn  ffol, 
Trwy  gj'mmorth  gras,  &c. 


:;  Cyp.rhaid  ymdrechu  dro, 
•  Hth^'viC),  a  chai'io  'r  groes, 
il.lbrn.'d  dan  wawd  a  gwg  y  byd, 


J^ 


n 


128 

Dros  ennyd  ferr  o  f '  oes  ; 
Caf  goron  gyd  a  'r  saint, 

Trag-'wyddol  fraint  sy'n  ol, 
Trwy  g-ymmorth  gras,  ymlaeii  mi  af, 

Dilynaf  fianau  'u  hoi. 

HYMN  164. 

^fa'JDrhjdi  Duxv  a  Gxorthryfelgariuch  dyn. 

1     A   NFEIDROL  ddyrchafedig  y vv 
XA.     Yr  Ars^hvydd  Dduw  y  lluoedd ; 
A'i  burdeb  a'i  sancteiddrwydd  ef 
A  lanwa  nef  y  nefoedd. 

•I  Y  scr,  )-r  haul,  a'r  ddaear  hon, 
Y  tir  a'r  ei^lon  helaeth, 
A'r  holl  grcaduriaid,  fawr  a  man, 
Y'nt  dan  ei  Ian  lywodraeth. 

3  O,  p-Cvy.na  ddwys-addolai  Dduw  ! 
Ofnadwy  y  vv  ei  enw  ! 
Gail  ef  ein  cadw  oil  i  gyd, 
»  Neu  losgi'r  bydyn  lludw. 

6  Er  hyn,  rhyfela  dynolryw 

Yn  erbyn  Duw'n  wastadol; 
Heb  ofni  'i  lid  angerddol  ef, 
Heb  bi^isio'r  uef  ddewisol. 

5- 1  b'ie  y  ffowch,  g-enhedlaeth  ffo], 
Pan  g-ynno'i  ddwyfol  ddigter, 
Pap  losgo'r  byd  yn  danllyd  boetb, 
I  ddifa'r  annoeth  ofer  ? 

6^  O  rhoVch  i  lawr  eich  arfau'n  Ian, 
Ar  frya  o  flaen  ei  orsedd  ; 
Ac  mewn  sach-liain  yn  y  Ihvch, 
O  gvvae^dwch  am  drugaredd. 

7  O  na  ddlbrisiwcli  werthfawr  wae.: 

Yr  anwyl  Geidwad  dwyfol ; 
Ond  ceisiwch  deg  dangnefedd  Duw^  . 
A  byddwch  f\  w'a  draarvwvddol. 


129 

HYMN-  165. 

Happusriaydd yn  Ntav  yn  unig. 

1  TTIRAETHU'r  wyf  am  werthfawr  hedd, 
XJL     a  melus  wledd  i  m  hen  aid, 

•Happusrwydd  gwell  nag  sydd  i'w  gael 
Ymhljith  y  g-wael  greaduriaid. 

2  Pe  bawn  i  'n  bercben  ar  y  byd, 

Gan  fedda'r  lechyd  goreu, 
Ac  einioes  hir,  heb  Dduw  a'i  ras, 
Di-fudd  a  di-flas  i;  ddai. 

3  Pe  bawn  i  'n  Arglwydd  ar  y  ser, 

Trwy'r  holl  uchelder  Uydana 

Ni's  bydd'.vn  ond  carcharwr  tristj 

Heb  gariad  Crist  yn  gyfran. 

ii  'Does  dim  trwy'r  holl  greadigaeth  hoD, 
,         A  lanwa  nghalon  helaeth  : 
Anfeidrol  well  i  mi  ni'r  byd, 
Yw  dirfawr  iechydwriaeth. 

p  Fy  Nuw,  fy  Ndw,  yw'm  cymraorth  *nawr, 
.        A'm  gwobr  mawr,  a'm  gobaith  ; 
Byth  yn  fy  Nuw  mi  lawenha', 
'Nol  myn'd  oddi  yma  yraaith. 

6  Pa  bryd  y  caf,  fy  Mhrynwr  cu, 
Dy  garu  fry'n  rhagorach  ; 
A'th  foil  gyd  a'th  ddwyfol  hi', 
Ar  leisiaii  fil  felusach  ? 

HYxMN  166. 
Giiiogter  y  Creaduriaid  a  Chyflavxnder  2)jw&, 

1  TXIFL  ASAF  ar  felusaf  iS-wyth 
X^     Y  byd  anesmwyth  yma ; 

•A  methaf  gael  i'm  henaid  wiedd 
6  gy'flawn  hedd,  a  noddfa. 

2  Av  doccaf  bin  a  chanol  haf, 

O'm  mewama'i'u  auaf  oerllyd; 


130 

A  rbewl'r  wyf  ynff  ngwres  yf  haul, 
Keb  nefol  goel  f  Anwylyd. 

3  Crwydro'n  drlst  mae  nghalon  droM, 

Fel  gwHiinaidd  golommen  Noah, 
Gan  geisio'n  daear  sylweddoi  dir, 
Ac  esmwyth  hir  orphwysfa. 

4  Er  meddu  doeth  gjfeillion  da, 

Mynwesol,  a  pherthynasau, 
Dieithr  wyf,  o  gartre*  'mhell, 

Yn  chwennych  gwell  raeddiannau, 

5  Gwag  yw'r  greadigaeth  hon  i  gyd, 

Newvna'm  hysbryd  arni ; 
'Does  d'im  mor  dda,  ond  Duw  a'l  ddawn, 
A  all  ei  lawn  ddigoni. 

6  Dy  fynwes  di,  fy  nefol  Dad, 

A»th  felus  gariad  dwyfol, 
Yw  noddfa  gu  fy  enaid  gwan, 
A'm  dedwydd  ran  di-agywyddoL 

HYMN  167. 
Mfyrdcd  DuiaioL 

1  xr^I'^^'^^  ^'"^  ^^^^^^^ ^"^  gwrthddrych  gw» 

X       A  phob  rhyw  ofal  diles  ; 
A  thvred  di   fyfyrdod  dwys, 
1  6rphwys  yn  fy  mynwes. 

2  Mor  ddoeth  yw'r  Bod  a  wnaeth  y  byd ! 

Mor  gadarn  hefyd  ydyw  ! 
O  mor  anfeidrol  hanfod  DuW  \ 
.  Molianhus  y  w  ei  enw. 

3  Mor  rhyfedd  yw'r  greadigaeth  faith  I 

Mor  gysson  gwaitU  ei  fysedd .  ,  ^ 

Holl  luoedd  y  fiurfaten  las 
Lefarent  maes  ei  Fawredd. 

4  Mor  fawr  y w  cyrph  yr  wybren  frr 

Sy'n  cyd-fynegi'i  foliant  1 


131 

Yr  haul  a'r  ser,  a'r  lloer  y  sy 
'N  cyd-ganu  ei  ogoniant. 

5  Y  sychdlr  maith,  a'r  dyfnder  mawr. 
Bob  munud  awr  a'i  molant ! 
A'r  holl  greaduriaid  tan  y  nef, 
Ei  allu  ef  a  draethant. 

^  Mor  llawn  yw'n  da'r  o  luniaeth  da, 
I  ddvnion  a  'nifeiliaid  ! 
Mor  fawr  yw  lies  y  g-wres  a'r  gwlaw, 
A  rydd  ei  law  fpndigaid ! 

7  Ond  O,  mor  fwy  rhyfeddol  yw 

Trug-aredd  Duw  a'i  gariad, 
Yn  lllfo'n  rhad  yng  ngwaed  yr  Oen, 
Trwy  glwyfau'r  tirion  Geidwad  ! 

8  Myfyrla'n  graflTar  wyrthiaur'r  groes, 

Tra  para  f '  einioes  freuol ; 
A  chofiaf  fry  Galfaria  fryn, 

A'i  ffrwythau  yii  dragy wyddoU 

HYMN  168. 

Gorfoleddu  yn  yr  Arglv^ydd- 

1  "V/'R-  Arglwydd  yw  ngorfoledd  i, 

A       A'm  pur  ddaioni  pennaf ; 
Ac  yn  ei  dirion  gariad  e* 
Yn  uchel  llawenychaf. 

2  'Does  dim  mor  dii^  ar  wyneb  da'r, 

A'm  lesu  hawddgar  grasol : 
Ty wyll  y  w  'r  holl  greadigaeth  heb 
Ei  bresennoldeb  nefol. 

3  Clqd,  elw,  a  phleser,  gwagedd  y'nt, 

Fel  ysgafn  wynt  neu  gA-^sgod  : 
Tangnefedd  Duw  y  w  ngolud  i, 
A^m  dirfiiwr  fri  di-ddarfod. 

4  Mwyuhau  fy  Nuw  a'i  garu  wna', 

Tro«  oeso'edd  tragy  wyddoldeb, 


*o 


152 

A  gwledda  yti  y  nefol  wyl 
Ar  wen  ei  anwyl  wyneb. 

HYMN  169. 
G'aerthfaKurbgr'wj'dd  gair  Duvt, 
MOR  werthfawr  yvr'r  gair  perfFaltlif 


Sydd  yn  d'od  o  enau  Duw  I 
Gwych  a  dirfawr  iechydwriaeih 

Yntho  a  dardd :    O  hynod  y  w  ! 
Ni  all  miloedd  o  aur  melyn, 

NaT  trjsorau  goreu  sydd, 
Foddio'r  didwyll  wir  gredadyn, 

Fel  diftuant  air  y  flP}  dd. 

2  Mae  'fe'n  para'n  fara  peraidd, 

I  ddigoni'r  en  aid  gwan  ; 
Gwin  a  llaeth  y\v*r  gair  i'r  llariaidd, 

Mae  'fe  i'r  rhai'n  yn  ddirfawr  ran  : 
O  mor  felus  yw  i  filoedd, 

Tan  flinderau  trymion  trist ! 
Dengys  i  hi  gyrrau'r  nefoedd, 

Dengys  groeshoeliedig  Grist. 

3  O  mor  gyfiawn  yw  dy  gyfraith, 

A'th  orjeh'mynion  di,  ein  Duw  I 
O  mor  b}  nod  ac  mor  helaeth 

Yw  dy  ras  at  ddynolryw ! 
Par  i'th  bur  efengyl  beraidd 

Trwy'r  byd  maith  i  seinio  maes ; 
O  tywynned  dy  wirionedd 

Oil  ar  led  y  ddaear  las  ! 

HYMN  170. 

Tr  JfradTon  yn  cael  ei  dderbyn  cCi  <u{^0,(j'C. 

1  TVy/T  I  ^iim  yn  fab  afradlon, 

XVX     *Rwyf  yn.  cyfadde  ar  g*odd, 
Mi  euthyra  i  g^T-wy-dro, 

0  dy,  fy  nhad'o'm  bodd  ; 
Mi  dreubes  do  y  cwbwl, 

Wrth  ddilyn  chwantau  fFoIj 
Rbyfeddod  gan  fy  enaid, 

1  rai  gTiel  dod  yn  oL 


133 

'2  Pan  eiithym  oddi  cartre, 

'Doedd  arnaf  eisiau  dim, 
■Gwir  falchder  elyn  anferth, 

A  rodd  fath  drafferth  i'm  ; 
Mi  werthias  bob  rhagorfraint, 

O'm  rhan  fy  hun  dros  byth 
Oni  buase  yr  hen  berthynas, 

Yn  uffern  buase  'm  nyth. 

3  'Nol  i  mi  dreullo  'r  cwbwl, 

Daeth  newyn  i  fy  ng-wlad, 
I'm  mofyn  tuag  adre, 

Yn  ol  i  dy  fy  nhad  ; 
O'r  diwedd  da'th  marwolaetb. 

Hi  wna'th  i'r  cyndyn  ddod 
A  gadael  moch  a  chafnau, 

I'r  lesu  byth  bo'r  clod. 

4  Pan  oeddwn  yn  y  pellder, 

Fe  ganfu  'm  tad  fi'n  dod, 
Fe  redodd  i'm  cyfarfod, 

Yr  anheilynga  erio'd ; 
Tosturiodd  ac  fe  syrthiodd, 

Ar  wddf  y  gwael  i  lawr, 
Bydd  moliant  iddo  yn  groyw, 

I  drag'wyddoldeb  mawr. 

5  Fe'm  gwisgodd  ar  wisg  oreu, 

Sef  haeddiant  Adda'r  ail, 
Mae  hon  ryw  fyrdd  o  weithiau, 

Yn  Maeddu  g-oleu'r  haul; 
Fe  guddiwyd  g-warth  fy  noethni, 

-  O'm  coryn  hyd  fy  nhro'd 
A  gwir  gyfiawnder  lesu, 

I'w  enw  byddo  yr  clod. 

6  Ces  fwytta  o'r  llo  pasgedig, 

Ar  auredd  fwrdd  fy  nhad, 
Danteithion  o'r  pereiddia, 

A  nefo^win  yn  rhad  ; 
Mae'r  aur  delynau  yn  chwareUj 

Mae'r  tad  yn  Uawenhau, 
Mae  groeso  i  blant  afradlon, 

I  wleddA  yn  ddirai. 


134 

HYMN  in. 
.Hiraethamgynnyddmenvjigrasf  acam  nerth 
i  dinnu  ymlaen^ 

1  TV/I'  AE  f '  enaid  yn  hiraethu, 
XVX     Am  brofi  cynnydd  gras, 
A  gwel'd  y  dyddiau  yn  dirwin 

Y  derfydd  llygredd  cas, 
A  theimlo  ymadnewyddiad, 

Ymestyniad  at  y  nod, 
A  llwyr  ffielddio'ni  hunan, 

A'r  lesu  i  gael  y  clod. 

2  'Rwl'u  morio  yn  erbyn  tonnau, 

O  llygredd  creulon  cry, 
A  minnau  yn  an  ghyfarwydd, 

Yn  erbyn  llanw  a  Hi  ; 
Darostwng  dwrf  y  dyfroedd 

A'r  moroedd  gai;wa  eu  gran, 
O  lesu  dwg  fi  yn  ddiogel, 

I'r  haian  dawel  Ian. 

3  •Rho  rym  i  fwrw'm  hangor, 

Yn  siccr  yn  y  graig, 
Gwir  haeddiant  mawr  anfeidrol, 

Digonol  Had  y  wraig  ; 
A  morio  ymlaen  yn  hwylys, 

Heb  ofni  grym  y  donn, 
Nes  landio  mewn  i'r  bywyd, 

Gael  gorphwys  ger  dy  fron. 


HYMN  172. 


DEFFRO,  f  enaid  pa'm  y  cysgu  ? 
Cofia  *r  canu  braf  fu  draw, 
Gail  ryw  liaws  o  angylion, 

A  bugeiliaid  ger  eu  11a w  : 

Yn  y  prfeseb  gwel  yr  undeb, 

Preset} noldeb  Duw  a  dyn, 

Yr  ail  Adda  gwedi'i-eni 

Gy<ji  a  Mari'n  cael  ei  drin. 


135 

2  D'wedodd  Moses  eiriau  hynod, 

Yn  yr  oesoedd  pell  o'r  blaen, 
Deiai  Had  y  Wraig  i  'sigo, 

Pen  y  Ddraig  yn  chwilfriw  inan  : 
Gwelodd  Abraham  el  ddydd  hefyd, 

Llawenychodd  ef  yn  fawr  ; 
Gwelodd  Esay,  g-welodd  Mica, 

A  Zecaria'r  hyfryd  awr. 

3  O  Bethle'm  Juda  i  Galfarla, 

Daeth  a'i  yrfa  hardd  i  ben, 
»Doedd  e'  ond  tair-ar-ddeg-ar-hugain, 

Yn  dwend  goephenwyd  ar  y  pren. 
Tenia  Sion,  cym'rwch  galon, 

O'ch  dyledion  'ry'ch  chwi'n  rhydd, 
Mae'r  Ddrai^yn  crynu,  Gwraig  sy'n  canu, 

A'i  Had  u\  gwedi  cario'r  dydd. 

HYMN  173. 
Deisyjiad  am  'sigo  Fen  y  Sarph. 

1  /^   lESU  archaist  in' 
KJ     Weddio  yn  ddibaid, 
Ynghyd  a'th  arch  rho  nerth  a  gryTO; 

I  geisio  'r  hyn  sydd  I'aid ; 
Pwy  all  yn  Uonydd  fod, 

Tro  pechod  yn  cael  bri, 
O  'siga  ben  y  Sarph  !  a  thynn 

Ei  hanferth  golyn  hi. 

2  Llefain  yr  y'm  o  hydj 

A  llefain  hefyd  wnawn 
Yn  erbyn  pechod  yn  ein  hy^\\ 

O's  cymmorth  Daw  a  gawn  j 
Ni  thewn  ni  nos  na  dydd, 

Ond  dyma  fydd  ein  cri, 
O  *siga  ben  y  Sarph  1  &.c. 

73  Glesu!  d'wed  y  gair, 

A  hwy  rj'ddhair  yn  wlr, 
Y  rhai  fa'n  rhwym'gan  gnawd  a  byd, 

A  satan  ennyd  hir  • 
*  yhoe4da  i'r  caethion  hyn. 


^ 


136 

Dd'od  bhv}  ddyn  Jublll, 
O  'siga  ben  y  Sarph  !  he. 

4  Dinystrla'r  gelyn  cas, 

A'i  deyrnas  ym  mhob  dyn, 

A  chymmer  di  'r  frenhinol  fxaint, 
A'r  orsedd-faing-c  dy  hun  ; 

Bwr  arfog-  \vr  i  ma's, 
A  doed  dy  deyrnas  di, 

O  'siga  ben  y  Sarph !  oic. 

4  Pa  hydybllnafe 

Dy  etholedig  had, 
O  dryllia  f  holl  gadvvynau  mwy  ! 

Rho  iddynt  hwy  ryddhad  ; 
Dwg  bavvb  o'th  anwyl  sair.t, 

I  vvel'd  eu  braint  a'a  b/**, 
O  'siga  ben  y  Sarph  !  Sec. 

5  O  Tyr'd  lesu  yn  dy  rym, 

A'th  gleddyVllym  dau-fm, 
A  gwna  i-ymmusder  had  y  wraig, 

O  Iladd  y  ddraig  a'i  llin  ; 
Cael  pechod  dan  ein  traed 

Yw  'n  holl  ddymuniad  ni, 
O  'siga  ben  y  Sarph  !    a  thynn 

Ei  hanferth  golyn  hi. 

HYMN  174. 

liyw  eu  bydy  rhaisy*n  meinayn  yr  Ar^k.iydc 

1   /^  H  !  melus  yw  'v  llavvenydd  sydd 
vy    Yn  fynych  yn  fy  enaid  prudd, 
\Yrth  feddwl  am  y  biodyr  cu, 
A  aeth  i'r  f/o  nefblaidd  frv. 


2  Gadawsant  ca  daearol  dy-, 

Ac  aethant  trwy  'r  lorddonen  ddi; 

At  lesu  fry,  i  Seion  frynn, 

ills:  'r  oedd  eu  calon  hwy  cyn  hyn. 

S  Maent  tVedi  cyrchu  at  y  nod, 
i;le  'r  oedd eu  hamcan  hwy  aiftlvjv 


137 

Maentgwedi  g-orphen  nr  eu  gwaith, 
A  myn'd  \  n  dcg"  i  ben  ca  taith. 

4  Mewn  rhyfel  buont  yma  'n  liir, 
Yn  colli  ac  yn  ennill  tir  ; 

Ond  Crist  yn  was  tad  oedd  o'a  plaid, 
A'i  ras,  i'w  cynnorthwyo  wrth  raid. 

5  Ymdrechu  wnaethant  ymdrech  deg  ; 
A  chad  y  frwydyr  yn  ddi-freg- ; 
'Nawr,  palmwydd  yn  eu  dwylo  sydd 
Arwyddion,  iddynt  gario  'r  dydd. 

6  'Does  dim  ymbleidio  yn  eu  plith, 
Na  barnau  cilion,  chwerwon,  chwith  ; 
Byw  maent  mewn  cariadpur  heb  ball. 
A  rhydd-did  11a wn,  naill  at  y  Hall. 

7  Pa  Gristion  nahiraethai  mwy, 
Ymddattod  i  fyn'd  attj^nt  hwy, 
O  swn  y  byd  yn  ddigon  pell  ? 
Bod  gyd  a  Christ  sy'  lawer  gwell. 

HYMN  175. 

Etholedi^aethi  neu  Hanvly  Credadyn. 

1  f^  HWY-CHWI  yr  etholedlg  ryw, 
V^'  Heb  gymmell,  de wch  i  ganmol  Duw 
Am  ei  drag'wyddol  gariad  rhad, 

Eich  dewis  iddo  ei  hun  ynhad. 

2  Eich  galw  wnaeth  o'ch  cyflwr  trlst, 
Er  clod  i'w  ras,  i  gredu  'Nghrist; 
Ac  nid  o  waith  eich  bod  yn  well, 
Na'r  Ueill  o'r  byd  sydd  etto  'mheH. 

3  Addefwch  frodyr,  o'r  unfryd, 
Mai  plant  digofaint  oe'ch  i  gyd  ; 

Yn  myn'd  ar  ffo,  tu  ag  uflfern  ffwrdd, 
Ne's  daeth  trugaredd  Duw  i'ch  cwrdd. 

4  Rhyfeddol  byth  neillduol  ras, 
Eich  g4w  chwi  o'r  byd  i  ma's ; 

M  2 


138 

A  gadael  canoedc],  miloedil,  myrdd, 
I  ddil/n  eu  huffernol  ffyrdd. 

5  Pwrcasodd  i  ehwi  'n  ddrud  a'i  wa*d, 
Drag'wyddol  etifeddiaeth  rad ; 
Chwi  gevvch  ar  fyrder  ei  mwynhau, 
Mae'  amser  byfryd  yn  nesau. 

5  Plant  ydych  etto  dan  eich  oed, 
Mae'i-  etifeddiaeth  ich'  erioed  ; 
Trag-'wyddol  gariad  Duw  yw  'r  sail, 
Pwy  ddichan  dorri  'r  fath  entail  ? 


HYMN  176. 
Myjiyoi  V  WiNWYDDEN,  a  chviithau yvo  V 
Canglienau. 

1  TWr  YFI  yw  'rgangen,  Crist  yw  'r  Pren> 
J-VJ.     A'r  ber  Winwydden  nefol  ; 
Duw,  tynnodd  fi  o'm  gwraidd  ^y  hun, 
Gael  nodded  un  ysprydol. 

^  Fe  ddarfa  i'r  waedlyd  way  w-ffon, 
Wneud  yn  ei  fron  ef  rwygiad, 
I  aliu  o  bono  roi  yn  hael, 
A  minnau  gael  o'i  gariad. 

3  Ei  Yspryd  ef  a  fTyddynghyd, 

Sydd  yn  ein  cyd-gyssylltu  ; 
Fel  hyn  ynnwasgu  law-law  'r  y'm, 
Ac  ni  all  dim  ein  gwa'nu. 

4  Cyd  y  b'o  *r  gwreiddyn  fy  w  'n  y  tlr, 

Y  gangen  ir  ni  chrina  ; 
Tr'o  gras  a  by wyd  yn  Haw  Crist, 
Fy  enaid  trist  ni  threnga. 

5  Fy  Mhrynwr  cu,  ni  ddarfu  erioed 

I'r  cang'au  a'r  coed  ymgydic, 
Mor  agos  ac  y  Tnynnwn  i  '^ 
Gael  a  thydi  fy  uno. 


139 

HYMN  177. 
Pererindod y  CuisTioif. 

1  TT'Y  ngweddi  dos  i  'rne|", 
JL  Yn  union  at  fy  Nuw, 
A  dywed  wrtho  ef  yn  daer, 

"  Attolwg-,  Arglwydd,  clyw; 
"  Cyflawna  'th  'ddewid  wych, 

•'  I'm  dwyn  i'th  nefoedd  wen  ; 
"  Yn  Salera  fry  par'to  fy  He, 

*«  Mewn  Uys  o  fewn  i'th  len/* 

2  Pererln  llesg  a  llalth, 

Dechreuais  daith  oedd  bell, 
Trwy  lu  o  elynion  mawr  eu  brad, 

Gan  geifio  gwlad  sydd  well ; 
Am  ffoi  mae  f'  enaid  tlawd. 

At  f  anwyl  Frawd  a'm  Pen  ; 
Yn  Salem  fry,  &c. 

3  Yng  nglyn  wylofain  drist. 

Lie  bu  fy  Nghrist  'w'i  'n  byw, 
Ac  wrth  ryfela  'm  gelyn  cas, 

Fy  nghalon  aeth  ya  friw  ; 
lacha  bob  clwyf  a  brath, 

A  dail  y  bywiol  Bren  ; 
Yn  Salem  fry,  &c. 

4  Mae  *m  brodyr  uwch  y  nan, 

Yn  canu  ar  ben  eu  taith, 
A  minnau  oedais  lawer  awr, 

Ar  swrnai  fawr  a  maith ; 
Ond  Ijellach  tynn  fi  'n  ddwys, 

Ar  Grist  dod  bwys  fy  mhen  ; 

Yn  Salem  fry,  &c. 

5  Gwna  im*  fyn'd  ymlaen  yn  ddewr, 

Trwy  ddyfrocdd  mawr  a  than, 
Heb  ofni  satan  lew  na'i  lu, 

Ne's  elwy'  i  Seion  liin  ; 
Ganddiangc  ar  y  byd, 

I'm  cartref  clvduwch  ben  ; 
Yn  Salem  fry,  g;c. 


140 

6  'Rw'i'n  gwel'd  yr  orlau'n  liir, 

I  fod  o  dir  {y  ngwlad ; 
'Bryd  deuaf  at  fy  mrodyr  fry, 

Sy'n  canu  yn  nh)^  fy  Nhad  : 
Gael  g-orphea  ar  fy  nhaith, 

A'm  siwrnai  faith  is  nen  ; 
<«  Yn  Salem  fry  par'to  fy  He, 

"  Mewn  Uys  o  fewn  i'r  Hen." 

HYMN  178. 
Dymuno  Lliuyddiant  Pr  Efengyl. 

1  r\  ARGLWYDDDduw,bywhadywaith, 
V/   Trwy  holl  derfynau'r  ddaear  faithj 

•     Dros  dir  a  mor  disg-leiria  maes, 
Yn  nerth  dy  rad  anfeidrol  ras. 

2  Eglwysi  hardd,  fel  gwinwydd  ir, 
Flaguuo'n  dcg  tvwy'r  Gogledd  dir  ; 
A  theyrnas  Crist  trwy'r  Dehau  eras, 
FloderoLO  ar  led  fel  Eden  ias. 

3  Clodf(DTed  pob  creadur  byw 
Yrunig'  ddoeth  anfarwol'Ddaw ; 
Gwfia'r  dda'r  i  gyd  yn  ddelw  gu 
O'r  nefoedd  ogoneddus  fry. 

HYMN  179. 

Pabell  yr  Arglixiyd^ 

OR  hardd,  mor  deg,  mor  hyfryd  yw 
Dy  babell  sanctaidd  di,  O  Dduw  ! 
M^or  loyw  y  disgleiria  hi, 
Gan  Icwyrch  dy  wynebpryd  di ! 

2  Rhagorl  a  wna  el  chy  wrain  waith, 
Ajhol.tbaJasau'r  ddaeai- faith  : 
A'r  nfef  a  edrych  oddJ  draw, 

^  Ar  adail  lii)  ,dy  dd wyfol  law.  •  - ' 

3  Pan  wqloni  yno'th  anwyl  wed'd,    ,  - 
Pan  brofofti  yno'th  hyfryd  liedd,  -  \- 
Cyd-fioeddto  wnawn  ar  lawen  l6f]|  •    >;  '. 
"  Tlndy^aist  ni  i  berth  y  nef."  ;  •'     *  ': 


M 


141 

4-  (.ioillaw  dy  holTadeilad  Iiardd, 
Y  q^orwedd  leg-  Baradwvs  ardd; 
Arogla  'i  bloduu  yn  eln  plith, 
A  syi-lli  on  hamgylch  ran  0*1  gwlith. 

/)  IMae  un  diwrnod  yn  dy  d>'. 
Dun  wenau  cain  dy  wyneb  cu, 
Yn  well  na  mil  yng  ngwledd  y  fToI^ 
Sy'n  g'adael  chwer'der  blin  ar  ol. 

6  Rho  i  ni'r  fraint  o'th  wel'd  ar  frys, 
.0  fevvn  dy  Ian  fendig-aid  lys  ; 
Prydferthwch  hardda'th  babcU  y\v 
Dy  bresennoldeb  di,  ein  Duw. 


'E 


HYMN  180. 
Nef older  Ysbryd. 
SGYN,  f  enaid,  tu  a^  1  fynu. 


'Hcda'th  Jibrdd  ar  aden  ffydd, 
Cyrraedd  goel  y  grasol  leso, 

Gorphwys  wedi'n  nos  a  dydd  ; 
Gorphv.ys  yn  ei  fynwes  anwyl^ 

Arno  beunydd  rho  dy  bwysV 
'Madael  ii'lh  ddaearol  breswyl 

Yn  dy  fyfyrdodau  dwys,' 

2  Gwel  y  ddinas  ogoneddas 

Sy'ii  disgleirio'n  hardd  ei  gweddj 
A'i  thrigolion  gorfoleddus,  -  ■ 

Lion  a  hoff,  a  llawn  o  hedd  : 
Gwel  y  dedwydd  waredigion, 

Yn  cyd-rodio  gyd  a'r  Oen  ; 
Clywnhwy'n  seiaio  ar  fr^.n  Sic' 

Clod  eu  Duw  ar  nefol  don. 

3  Gwel  y  Brenin  gwiw  a'tli  btynodd, 

Ar  ei  loyw  orsedd  Ian  ; 
Gwel  aneirif  lu  y  nefoedd    . 

Gil  yn  llawenhau  o'i  flacn  ; 
Gwele'n  gwisgo'i  goron  ddisglair, 
.*^  -   Yn  ei  tawr  ogoftiant  fry, 
Gwel  e'n  lloimi'r  holl  ucheldcr 

A'i  wyneJbpr^'jJ'byfryd  cu. 


142 

4  Edrych,  f '  enaid,  tu  a^  i  fynii, 

Ne's  diflanno'r  dda'r  o'th  fiaen  ; 
Gwrando'r  nefol  dorf  yn  canu, 

Hyd  ne's  dysg-i  ditheu'r  gan  ; 
Rho  dy  ddidwyli  fyfyrdodaU 

Yn  feunyddiol  ar  y  nef, 
Hyd  ne's  hedo'th  holl  serchiadau 

Fynu  at  Grist  ar  aden  gref, 

HYMN  181. 
Sancteiddriuydd  a  loeddai  i  dy*r  Jrglwydd. 

1  O  ANCTEiDDRWYDD  teg  yw  harddwch  ty 
O  Ein  Harglwydd  gogoneddus  cu  : 

Nid  dull  allawol,  decca'i  llun, 
Rydd  fawl  i  Dduw,  neu  fudd  i  ddyn. 

2  Anfeidrol  berffaith  ydyw'r  Bod 
Sy'n  derbyn  glan  dragywyddol  glod  : 
Dadgana  holl  drigolion  nef 
Ogoniant  ei  sancteiddrwydd  ef. 

3  Sancteiddrwydd  gwirioneddol  yw, 
Prydferthwch  hardJa  eglwys  Dduwj 
Yw  disglair  wisg,  a  dirfawr  fraint, 

Y  gogoneddus  siriol  saint, 

4  Y  galon  Ian  nefblaidd  yw 
Anwylaf  deg  breswylfod  Duw  : 
Ni  wena  Duw  ar  enaid. un 

Na  ddug  ei  ddehv  hardd  ei  hun. 

HYMN  182. 
Crist  yn  Rhagori  ar  bob  Peth. 

1  "^TID  yw'r  greadlgaeth  helaeth  hon, 
IN    A'"i  chyfoeth  Uawn,  a'i  thegwch  lion, 
A'r  holl  bleserau  ynthi  sydd, 

Ond  gwael  eu  ffurf  yng  ngolwg  ffydd. 

2  'Dvw'i'  haul  wen  dwym,  sy'n  rhoddi'r  d>^^ 
Ond  t'wyllwch  trist'tr'o  Crist  tan  gudd  ;•" 
Fy  enaid  fyth  ddymunai  fyw 

Tan  lewyrch  teg  wynebpryd  Duw. 


143 

3  Mae  mel,  ac  yd,  ac  ole^i^,-  a  gwin, 
Yn  felus  ia\v«  i'r  iachus-fin  : 
Ond  mil  felusach  anwyl  hedd 

Fy  Arglwydd  byth  tu  draw  i'r  bedd. 

4  Mor  hardd  yw'ch  gwedd,  seraphiaid  cu. 
Ar  ddisglair  fryn  Caersalem  fry  ! 

!     Ond  nid  yw'ch  llu  mor  wych  eu  lliw, 
Mor  hardd  eu  gwedd,  a  Mhrjniwr  gwiw. 

5  Chwi,  fy  nghyfeilllon  doethion  da, 
Eich  caru'n  anwyl  iawn  a  wna' : 
Ond  Crist  sydd  Gyfaiil  llawer  gwell ; 
Ar  geraint  mwyn  rhagora  'mhell. 

9  Ei  rasol  hofF  gymdesthas  ef 
Sydd  i  mi  'nawr  yn  rhan  o'r  tief  ; 
A'r  nefoedd  ogoneddus  fry, 
Tros  fyth,  yw  coel  fy  lesu  cu. 

HYMN  183. 

T  Creadadyn  yn  Hyderu  acyn  Gorfoleddu  yn^ 
Nghrist. 

1  T7  Y  anwyl  Grist  y w'm  Noddfa  gref, 
JL    Byth  ymddiriedaf  yntho  ef : 

Ei  ddwyfol  law  a  ddwg  i'r  Ian, 
O  ddyfnder  gwae,  fy  enaid  gwan. 

2  Yr  lesu  croeshoeliedig  yw 

Fy  lechydwriaeth  wych  a'm  Duw  t 
Clodforafdi,  fy  Mhrynwr  doeth, 
Ti'm  cedv/i  byth  rhag  uffern  boeth. 

3  Tydi  a'm  ceratst,  elyn  cas, 
Derby niais  hedd  a  Ayfedd  ras  : 
Tydi  a'm  prynaist  ar  y  pren, 

A  gwerthfawr  waed  dy  fynwes  wen, 

4  Cyhoeddaf  dy  drugaredd  fawr,' 
A'm  gwilied  i  bob  munud  awr  r 
MoUannaf  dy  ddaioni  hael, 

A  brofir  gan  fath  bryfyn  gwael  fi^ 


144 

5  'Rwyf  fi,  fy  Nuw,  a  thi  yn  un  ; 
Nid  ofnaf  ergyd  angeu  'i  hun  : 
Mvvynhau  dy  bresennoldeb  cu 
Fydd  hynod  fraint  fy  enaid  fry. 


c 


HYMN  184. 
Sivpper  yr  Arglnaydd. 
YD-foliannwn  yr  Oen  anwyl. 


Ar  yr  wyl  odidog-  hon  : 
Tra  b'o'n  genau'n  peraidd  g-anii, 

Cariad  brwd  f 'o'n  cynnu'n  bron. 
O  'r  fath  wych  ddanteithion  iachus  ! 

O  mor  felus  ydy  w'r  wledd  ! 
lechydwriaeth  trwy  ras  dirfawr, 

A  gwaed  gwerthfawr  Brenin  hedd. 

2  Ti  dywalltaist,  i'n  diwallu, 

X)'  anwyl  waed,  O  'r  lesu  cu  ? 
Gan  aberthu'th  gnawd,  i  borthi 

(Nefol  wledd  !)  aHeiri'  lu. 
O  mor  rhyfedd  yw  rhinweddau 

Ac  effeithiau'th  werthfawr  waed ! 
O  'r  fath  ABERTH  fawr  anfeidroU 

Mor  haeddiannol  ac  mor  rhad ! 

o  O  mor  helaeth  ac  mor  freision 

Yw  danteithion  bwrdd  dy  ras  t 
O  mor  ddirfawr  y  w  eu  rhinwedd ! 

O  mor  beraidd  y  w  eu  bias  ! 
HofFdrugaredd  faith  drag-'wyddol ! 

Cariad  dwyfol !  hyfryd  hedd ! 
Cymmorth  grasol !  nefol  gyssur! 

Dyma'n  wir  ragorol  wledd. 

4  O  am  wledda'n  orfoleddus 
Ar.dy  felus  g-ariad  fry, 
Gan  ddadganu'th  allu  allan, 
Gyd  a'r  g-lan  gadwedig  lu ! 

0  ara  weled  y  groes  waedlyd 
Yn  cyfnewid  yn  eu  plith, 

1  ardderchog  ddisglair  orsedd, 
A  thi 'a  eistedd  ami  byth ! 


r 


145 

HYMN  185. 
r  G'wrthgiliiur  Edifeiriol. 

1  r\  ERGLYW'M  cwyn,  fy  Arglwyddcu, 
\J     Yn  griddfan  dan  euogrwydd  du ; 
Galaraf  byth  tr'o'i  yma'n  byw  ; 

0  !  pechais,  do,  yn  erbyn  Duw. 

2  Yn  erbyn  mawr  oleuni  maith, 

A  chyssur  gwerthfawr  lawer  gwaith, 
A  phroffes  g>hoedd  iawn  o  Grist, 
Oddi  wrthyt'trodd  fy  enaid  tnst. 

3  Fv  mhechod  svdd  o  uchel  radd, 
Bu'r  gelyn  Uygredd  bron  a'm  Uadd : 

O  gwella'm  cKvyf,  esmwytha'm  poen, 
A  Iwerthfawr  rinwedd  gwaed  yr  Oen. 

?.  Ymbiliaf  am  faddeuant  rhad, 
Mewn  lludw'n  drwch  o  flaen  dy  draed : 
O  ArgKvvdd,  gwel  wrtbgihwr  gwael, 
Yn  brefu  am  hedd  dy  ysbryd  h^el. 

5  Ymgadwafrhaghalogrwyddcas,   ^ 
Trwy'th  gj-mmorth  mwyn,  o  h^-n  i  maes, 
Gan  rodio'n  harddach  nag  erioed, 

Dy  Iwybrau  glan,  i'th  ddirfawr  glod. 

6  Moes  i  mi  gael  preswylfa  gu, 
*Mysg  raeibion  Duw,  o  fewn  dy  dy  ; 
Moes  i  mi  wel'd  dy  serchog  wedd, 
A  phrofi  o  hyd  dy  ras  a'th  hedd. 

HYMN  186. 
r  Cristionyn  Tmbil  ar  yr  Argl'oiydd  ei  Ckviu-^. 

1  f\  ARGLWYDD,  chwilia  ngllalon  wad, 
vJ   Moes  i  mi  hwyl  dy  ysbryd  hael, 

I'm  harwain  yn  dy  ffyrdd  o  hjd, 
Tu  a'r  nefol  annherfynol  fyd. 

?'  Os  wvf  fi  'nawr  >'n  twyllo  V  hun, 
Heb  ddim  ond  Uiw,  a  rhith,  a  Hun 


us 

O  grcfvcia  gcnri>f,  heb  ei  gvym, 
.  -Py  rhagrith  lladd  a'th  gleddyf  l]y„,, 

^\^^?a«-ddibenion  surion  svdd 
Yn  lledu  ^u  gwraidd  o'm  meWn  tan  ^dd 

Diwreiddia  rhai'n  a'th  ddw^fol  ras     ' 

4  O  Arg-Iwydd  doeth,  adnebydd  di 
^-  nghalon  ddrvvg  dwyllodrus  i  : 
-Uisg-leina  o'm  mewn,  a  g^  rr  i  maes 
A'tb  ysbryd  cu,  fy  mhech^d  cas        ' 

'  SancteJddia  f  holl  serchladau  'g,^d, 
Gwna  fi'n  ysbrydol  yn  fy  mrydT' 
O  gwna  fi  byth.  tr'o'i  yma'n  byw, 
Yn  deml  hardd  i  ti,  fy  Nuw. 

^J:.  '^  J  f^^o^Iariaidd,  ^wir,  Ian, 

■~         7  n  gorwedd  yn  y  liwcli  o'tli  flaen, 

A  pih  ar  hyvv  breswvlio  fry,   , 

Ole^yll  dy  de«^ /renhinol  d^.* 

HYMN  18r. 
G'ucddz  V  DuKjioL 

O  ^^?^/^^^^^^?  Dduvv,  anfeidroldda, 
-V        r,        **"^  wnlnvy'n  dirion ; 
-    -"'^^^  l'  e.'^aid  gwan  dan  lawer  g-wae, 
>^:.    ■     -V^.  f»Hyvvfeicbb.u  ti-ymion. 

Ty<i;^  fy>m  Buw,  y w'm  unjg  Dwp. 

Ac  Awdwf  fy  holl  hyder  : 
I J  tiygg.j,f  dan  dy  g-ys^od  dl, 
'My^g.hr^dwyr,  yn  ddi-br-de- 

vn\^:^A  ar,  a'th  Ia%\ntlcr  hrie], 
Ft  -Qrarcl  gwacl  ano-henus  .- 
AtCh  j-enr.yf  hra%vf  o  faraV  nf ' 
Na  TniJ  o  foethau  melus. 

raetirjEJrbjniod; 


i'  ^'  147 

I        Moes  i  mi'n  ddyddlol  nefol  ddawn, 
1  A  iechyd  llawa  oddi  uchod. 

5  Moes  i  ml'th  fwyn  gymdelthas  fyth, 
Dy  hedd  a'th  fendith  do  wyfol : 
Bydil  di  f  Arweinydddrwy  ty  nhaltli, 
^A'm  Cyfran  faith  dragywyddol. 

HYMN   ISS. 

r  Pechadur  EdifeiriQlynymbil  cm  Faddeuant, 

1  T  ACH  AWDWR  hon  !  pechadur  >i7f, 
X     Ar  farw  o  ghvyf  anwiredd  ; 

O  Arghvydd  f  einios,  erghvy  n, 
Yn  gwaeddi  am  di'ug-aredd. 

2  Os  ai  i  farn  a'th  bryfyn  bran, 

Euogrwydd  gau  fy  n;jeii£u  ; 
A'lhberffaithddedcL^a'm  bavna'n  dd'^, 
I'r  dychrynedig  boenau. 

5  O  madden,  er  hyn,  f/  nieiau'n-rhad^    • 
Ar  ^-frifgwa'ed  y  cymmod: 
Rho'ist  di,  Oenglati,  dy  A-nvves  glyd 
Yn  aberthdrud^ros  bechod. 

4  Disjieirio  wnel  cyiiawnder  'nawr, 

Ynghyd  a'th  fawr  di-ugaredd, 
Yn  eichydv/riaeth  dynolry  w, 
Er  cymmaint  yw  eu  camwedu. 

5  Addefa'n  groch  wrth  orsedd  gras, 

Fy  mhechod  cas  a  chwerw  ; 
Ac  OS  fy  nghyfrg-olU  a  g-af, 
Dymunaf  yno  i  furw. 

HYMN  189. 
' ,  m,»no  hlev^yrch  G'-Joyjiea  yr  Argh'jydd. 

ODISGLF.TRIA,  Arg-hvydd/arnai;. 
Fel  yr  haal,  tr\vy'lhdd\\-yfoUas.; 
Gw8iBg?.r  di  f '  euoi^rwydd  dusf» 
.  Ymnith  ^yri:  fy  inhecbod  cas  • 


148 

Rho  fi  lewyrch  dy  wynebpryd 
Trwy  fy,m  taith  a'm  t'wyllwch  tew  ; 

Os  caf  weled  gwen  f  Anwylyd, 
Af  ymlaen  hyd  ar.geu'n  lew. 

2  le,  yn  nyfTryn  cysg-od  ang-eu, 

Lie  mae  hyll  eliyllon  lu, 
Dreigiau,  llewod,  diriaid  byllau, 

A  thywyllwch  erchyil  du, 
Os  ca'i'th  anwyl  bresennoldeb, 

O  fy  Nuw,  hyd  ben  fy  nhaith, 
Af  heb  fraw  i  drag-ywyddoldeb, 

Af  i'r  mawr  oleuni  raaith. 


HYMN  193. 

Ded'Jiydd'vjch  y  Duiciol. 

1  f^  WYNFYD  y  gw;-  a  dd'idwyll  gar, 
VT  Dy  gyfraith  hawddgar,  Arglwydd  ; 
Bydd  megis  gwych  blanhigyn  gvvyrdd, 
Yn  tyfu'n  ffyrdd  sancteiddrwydd. 

i  IVrth.  Rton  Duw  ei  wreiddyn  da 
A  leda  fel  fPynnidwydd  ; 
',  'i  deg  gangehnnau  gwUth  a  gant, 
lUagurant  fel  y  gwinwydd. 

:)  r/r  ddalen  ber  ni  chrina  byth, 
Derbyniodd  fendith  ddwyfol ; 
El  frig  a  bl jg  i  lav/r  dan  hvyth 
O  f!.isus'ftrwyth  iachusol. 

4  Arigyllon  Duw  a'l  gwiliant  e* 

Rhag  amryw  ddrygau  mawrion  ; 
Ni  cha'nTun  baedd  na  bwystfil  blin 
Ddim  turio  'i  wreiddyn  tirion. 

J>  Hi  Arglwydd  a'i  trosglvvydda- n  giau., 
I'r  iiafaidd  barlhau  nefol ; 
Yng  ngwinllan  hyfryd  Sion  fry^ 
Caiff  dyfa  yn  dragy-vvyddol' 


149 

6  Nid  felly'r  drwg  sydd  raegis  drain, 
Cant  ochaln  yn  dva  uchel, 
A'u  taflu  i'r  dU  uffern  1  dan. 
Lie  llosg  yr  aflan  angel. 

HYMN  191. 

Pertlnmol  i  G'-^rdd  Gvceinidogion. 

RWY  'th  gadavn  allii  di,  ein  Duw, 
'Ry'm  ni  hyd  heddyw'n  aros, 
Gan  geifio  cyd-ymdrechu'a  llyn, 
Yn  awehus  yn  dy  achos. 


^T 


2  O  gwisg  dy  welsion  yma  i  gyd, 

Yn  hardd  a  iechydwriaeth ; 
Par  ddirfawr  Iwydd  i'r  'fengyl  Ian, 
Trwy'n  hegwan  weinidogaeth. 

3  Ennynna'n  dawn  a  nefol  dan, 

A  dwg  ni  'mlaen  hyd  angeu, 
Gan  Iwyddo'n  ffordd  ym  mjilaid  y  fFydd- 
Er  h3mod  fudd  eneidiau, 

4  Dinoetha'th  fraich,  bywha  dy  waith, 

Trwy'r  ddaear  fLiith  yn  ebrwydd ; 
Llunied  dy  ras  holl  ddynolryw 
Yn  cghvys  wiw  i'r  Arghvydd. 

HYMN  192. 

Ar  Ordeiniad  Gweinidogion. 

1  1^  WR  AND  A  WED  gwilwyr  Sion-gii 
VJT     Ar  lais  y  lesu  grasol ; 
Derbynient  oil  eu  sanctaidd  swydd 
O  eneu  'i  Harglwydd  nefol. 


Mor  fawr  y w  gofal,  gwaith,  a  plioenj 

Y  bugail  fFyddlon  diwyd, 

Wrth  wilio'n  brudd  yr  anwyl  braidd, 
Khag  safn  y  blaidd  newynllyd! 

Y  praidd,  dan  ofal  mawr  dl-baid 

Y  dwys  fugeiliaid  doethion, 

T.  O 


150 

A  brynodd  Crist,  o'i  gariad  rhad, 
A  g-werthfawr  waed  ei  galon. 

•4  O  g-wilia  di,  y  Bugall  da, 

Dy  weision  yn  dra  grasol, 
Fel  b'o  iddynt  hwythau  a'u  boll  fr3'd, 
I  ddiwyd  wilio'th  bobl. 

4  Derbynient  nerth  a  dawn  o*r  nef, 
Amynedd  gref  ddymunol, 
Cynnorthwy  gwertbfawr  yn  eu  gwaith, 
A  Uwyddiant  maith  beunyddiol. 

6  Bendithia'r  praidd  a'r  bugail  byth, 
A  phob  rhy  w  fendith  reidiol, 
Ac  yn  y  diwedd  dwg  nhwy  *gyd 
I'r  anwyl  wynfyd  nefol. 

**•  HYMN  193. 

1  'VTID  yw'r  cyfoeth,  nid  yw'r  cyfan, 
-L^    A  feddiannaf  yn  y  byd, 

Ddim  i'w  gyfri'n  addas  gyfran, 
Ddim  ond  gwagedd  oil  i  gyd  : 

A  sancteiddrwydd  a  chyfiawnder 
Cyfoethoga  f '  enald  gwael ; 

Dyma'r  llwyddiant,  dyma'r  llawnder, 
Dyma'r  golud  goreu  i'w  gael. 

2  Rhag  bydoldeb  a  chybydd-dod, 

Arglwydd,  gwared  fi  o  hyd  ; 
Boed  fy  hyder  a  myfyrdod 

Ar  drysorau'r  nefol  fyd  : 
Gwell  nag  elw'r  holl  greadigaeth 

Yw  dy  ras  a'th  hyfryd  hedd ; 
O  am  feddu'r  etifeddiaeth 

Ddidrangc,  bur,  tu  draw  i'r  bedd ! 


HYMN  194. 
Ofni  Colledigaeth  Dragyviyddol. 
YCHRYNU  a  wna  fy  enaid  noetb, 
Wrtli  feddvvl  by  w  yn  ufTern  boeth, 
Ym  mysg  cythreuliaid  aflan  byth, 
Sy'n  ccblu'r  Mawredd  ar  bob  chwytii 


^D 


151 

2  Och  !  pwy  dros  fyth  a  dd'ichon  fy w, 
Tan  gyfiawn  dost  ddigofaint  Duw, 
Mewn  llynn  o  dan,  He  llosg  y  dyn 
A  gynnodd  hon  o'i  fodd  ei  hun  I 

3  'Rw'i'n  crynu  ar  Ian  y  danllyd  lynn, 
Gan  edrych  fiy  tu  a  Salem  frynn. 
Lie  mae  diogelwch  mwyn  I'w  gael, 
Trugaredd  hoff,  a  bendith  hael. 

■4  'Rwy'n  ofni  weithiau  ar  fy  nhaith, 
Yr  af  i'r  mawr  dreuni  maith, 
Lie  na  cha'i  ganfod  wyneb  cu 
Fy  nefol  Dad  o  fewn  ei  dy. 

5  Och  !  cael  fy  ngyrru  bant  o  felith 
Fy  hen  gyfellion  hofF,  dros  fyth, 
I  fysg  y  cwn  uffernol  cas. 

Lie  berwa'n  grych  y  brwmstan  glas  ! 

6  O'r  lesu  anwyl !  moes  dy  law, 
Na  ad  'fi  droi  i  ufFern  draw ; 

Dwg  fi'n  dy  go'l  trwy'm  hofnau  'gyd, 
I'th  wyddfod  hardd,  i'th  foli  o  hyd. 

7  Cymmwysa  fi  a'th  ras  i  fyw, 

Yn  berffaith  deg  byth  gyd  a  Duw, 
I  lawn  fwynhau'i  wynebpryd  ef, 
Ymhlith  aneirif  lu  y  nef. 


HYMN  195. 
Hunan  T'tnholiad. 

BARNA'N  gyflawnbeth  yw'th  gj'fiv/r, 
O  fy  enaid,  a  pha  nod 
Wji:  ti'n  ddwyn,  i'r  mwyn  Waredwr 

.Gael  dy  gariad  di  erioed  : 
A  ennillodd  cf  yn  liollol 

Dy  serchiadau  goreu  i  gyd, 

Gan  d'ogwyddo  y\\  dragywyddol 

"w  ei  brisio'n  fvvv  na'r  bvd  ? 


_^ 


152 

2  P'lin  al  llygredd  brwnt  a  rhagrith 

Sy'n  teyrnasu  ynot  'nawr, 
Neu  anfeidrol  gref  lywodraeth 

Deg  a  mwyn,  dy  Arghvydd  mawrJ 
Beth  yw'th  ddiben  pennaf  beunydd, 

Yn  dy  holl  grefyddol  waith, 
Llesu'r  ciiawd,  neu  lledu  crefydd  ? 

Chwilia  i  mewn  i'th  giliau  maith. 

3  O,  na  thwylla'th  hun  a  th' wyllwch, 

Yn  lie  gwir  oleuni'r  nef ! 
Cais  arweiniad  Dtiw  yr  heddwcb, 

I'th  hoff  dyw3's  atto  ef. 
Os  heb  Grist  a'i  ysbryd  grasol 

Yn  dy  buro'r  wyt  yn  by w, 
Byth  ni  weli'r  parthau  nefol, 

Byth  ni  feddu  deyrnas  Ddu^v. 

4  O  am  deimlo  undeb  nefol 

Rhwngfy  enaid  gwan  o  hyd, 
A'r  Gware'dydd  ch  anfeidrol, 

Tr'o'i'n  ymboeni  yn  y  byd  ! 
O  am  gael  amlygiad  eglur, 

Anwyl  Dduw,  o'th  nefol  hedd, 
Yna  deled  poen  a  dolur, 

Af  o'm  bodd  i  fargre'r  bedd. 


^B 


HYMN  196. 
JRhybudd  i'r  Annuiviol. 
ECHADURIAID  anystyriol, 


Ffol  droseddwyr  cyfraith  DduWj 
Gwag  a  diofal  gaethion  dlafol, 

Yn  ei  garchar  brwnt  yn  by w  ; 
Wedi  'ch  dallu 
Gan  dywyllwch  erchyll  dij. 

O  mor  aflan  yw'ch  meddyliau, 
A'ch  bucheddau  oil  o'ch  bodd ! 

Mor  echrydus  yw'ch  pechodau, 
Yn  y  dirgel  ac  ar  g'oedd  ! 

O'r  fath  gyfri' 

jRaid  ich'  roddi'n  nydd  y  farn ! 


153 

5  Mor  ofnadwy  yw  eich  cyflwr 

Dan  lywodraeth  pechod  cas^ 
Yn  dirmygu'r  mvvyn  Waredwr, 

Yn  dirmyga  Duw  a'i  ras  ! 
Ac  yn  brysio 
Yn  ddi-baid  lu  ag-  uffern  boeth ! 

4  Dwys-ystyriwch,  bechadurlaid, 

P'wedd  y  diengwch  ddigt'er  Duw, 

P'wedd  y  g-elhvch,  'mysg  cythreuliaid, 
Yn  y  tan  tragywyddol  fyw  ! 

Byth  yn  syrthio 

Ddyfnach,  ddyfnach,  yn  eich  gwae  ! 

-5  Gwehvch  ddydd  y  farn  yn  gwawrio, 
Gwehvch  Grist  yn  d'od  o'r  nef : 
Parotowch  i  atteb  iddo 

O'ch  hoU  ddirmyg  arno  ef : 
Cryned  weithian 
■    Eich  calonnau  caled  lawn. 

6  O,  nachredech  mor  echrydus 

Yw  eich  cyflwr  euog  'nawr  I 
O,  na  wyddech  pa  mor  felus 

Byth  yw  hedd  y  Barnwr  mawr  ! 
Ffowch  i'r  noddfa, 
Flo  well  dan  waedd  y  Hid  a  fydd  ! 

HYMN  197. 

T  Mab  Afradlon. 

1  C\^  llygredd  aflan,  hyll  ei  Ian, 
V-/   Sy'n  enaid  dyn  wrth  nattur ! 
O  'r  baichder  chwerw,  ffol,  a'i  chwydd, 
A'r  brwnt  gyndynrwydd  budr  ! 

7  Y  mab  afradlon  sydd  a'i  fryd 
Ar  wagedd  ynfyd  anferih  : 
Ymdrochi  a  wna  mewn  pechod  *nawr, 
Ar  fyr,  mewn  dirfawr  drafferth. 

Gwrthoda'r  dyn  bob  cyngor  doetli, 
Ne's  cynno  poeth  euogrwydd,' 


154 

Ne's  bratho  clefyd  brwd,  fel  cledd, 
Ne's  jwridio'i  wedd  can  w'radwydd. 

4  Ofnadyw  yw  ei  gySwr  ef, 

I  Ly  wydd  nef  yn  elyn  ! 
Yn  rhedeg  ffwrdd  tu  ag  ufTern  dclii, 
A'r  dieflig  lu'n  ei  erfyn  i 

5  Ennynnadi,  O  nefol  Dad, 

Dy  werthfawr  gariad  yntho  ; 
Dwg"  di  'r  afradloa  'nol  ar  frys, 
Vth  wiw-ian  lys,  dan  "vvylo. 

6  Addurna'n  hardd  y  truan  noeth, 

A  phortha'r  annoeth  en  aid  : 
Rhydd  lawl  i  ti  ar  felus  dant 


HYMN  198. 
Cobaith  cryfo  loeled  ein  Gelynipn  dan  Draed. 

1  T>ERERIN  wyf  tu  a  Salem  bur, 

X    Ddiangodd  maes  o'r  Aiphtaidd  dir  ; 
KIio  nerth  fy  Nuw,  i  deithio  'mla'n, 
Ne's  d'odi  mewn  i'r  Ganaan  Ian, 

2  Gelynion  taer  sydd  o  bob  tu, 

Fel  Cad  am  rwystro'm  henaid  cu  ; 
WeVddy  v/yneb  gwych  fy  lesu  gwiw, 
A  theimlo  o'th  nefol  hedd,  fy  Nuw. 

3  Mi  wn  y  cyll  Ijob  gelyn  call ! 
Caf  rwygo  dyrus  r\v\dau'r  fall ; 
Caiff  pechod  drwg  ac  ufTern  diist, 

I  wel'd  mai'm  Ffrynd  yw  lesu  Grist. 

4  Ermaint  ywUid  iy  mhechod  llym, 
Ei  erchyll  rwysg,  a'i  ryfedd  rym, 
Fy  Mhriod  mae'n  Dywypcg  mav/r, 
Fy  meiau  'n  liu  fe  'u  mynn  rr 41a%vr. 

5  Mcwn  hyder  ffydd,  mi  af  ymia'n,     ;  / 
TVwy  rwystrau  mawr  c  ddw'r  a  than  ;. 
O  ddydd  i  ddydd,  trwy  rin  y  gwaed. 
Caf  satluru  pechod  dan  fy  nhraed> 


145 

6  Ml  ddof  yn  hy  i  ben  fy  nhaith, 
Gorphenna  'n  v.-ir  fy  ilafur-walth  ; 
Gongcwero  wnaf  fyn'd  at  fy  Nuw, 
Feddiannu  'r  vasg  a'r  g-oron  wlw. 

HYMN  199. 

2^1  ymg  adarnhau  "ijcrth gojio  'r  Cj.ssufon  Gynt. 

1  f^  ARGLWYDD  !  f  welfi'sllesgagwan, 
\^  Yn  ffaelu  dring-o  o'r  byd  i'r  Ian  ; 

Am  fyn'd  yn  le^v  i'r  Ganaan  Ian, 
Heb  ailu  symmud  fawr  ymla'n. 

2  Gynt  credais  c'ai  fy  enaid  cii, 
Fod  yn  frau  'n  gon^^c^vervir  fry; 
Ond  etto  heb  f&ddiannu  'r  wlad, 
Bwrcasodd  lesu  im'  a'i  wa'd. 

3  Fy  meiau  'n  i^ryf  sydd  o  bob  gradd, 
Yn  fawr  eu  liid  am  g-ael  ^y  lladd  ; 

Gan  ddadleu  'n  rhwydd,  nad  oes  dim  rliar. 
Yn  iesu  g-wiw,  g-an  f '  enaid  g-wan. 

V  Yn  f '  erbyn  mae  gelynion  Gad, 
A'm  henaid  trist  bron  dan  eu  traed  ; 
Och  !  Ocli !  p'le  mae  \y  Mrenin  ii^.awr  ' 
I  sathra  ilu  o'r  rhai'n  i'rllawr. 

HYMN  200. 
Myfyrdnd  or  Bdedviyddxich  y  Nefoedd 

1  r\  FUGAIL  Israel,  dwg  'mla'n, 
V-/      I'r  dawel  Ian  orpiiwysfa ; 
I'th  neibl  lys,  o-m  poen  a'm  pla, 
I  ganu  Haleluia. 

.  2  Myfyria  fod  fy  Iiyfryd  le, 
O  fewn  i'r  ne'  yw  barod, 
^y'"  g-y.meud  i'm  henaid  cu  bob  carr-, 
Jlii-aethu  am  ymddattod. 

:-nge\i  caf  neiolaidd  gror, 

\  r  cvlion  o*r  disg-lciri;.'. 


156 

I'm  dwyn  o'm  briw  at  deulu  bra% 
Sy'n  canu  Halelaia. 

4  Ond  myn'd  wrthlys  Caersalem  Ion, 

Caf  gwrdd  a'm  ffyddlon  Freniiij 
Yn  agor  drws  y  nefoedd  draw, 
Ac  ynei  law  fe'm  derbyn. 

5  Cael  Gwrdd  a  wnaf  o  fewn  I'r  ne% 

A'r  sanctaidd  bererinion  ; 
Ac  y n  eu  plith  oaf  foli  'm  Ner, 
A  pher  ganiadau  Seion. 

6  Y  wisg  a'r  goron  oaf  i'm  rhan, 

Sy'  'nghadw  gan  y  lesu  ; 
A'r  hyfryd  balmwydd  yn  fy  Haw, 
Ca'i  'n  Seion  draw  deyrnasu. 

HYMN  201. 
Pererindody  CRISTION. 

1  nn  RAFAEL WYR  y'm  i'r  Ganaan  glyd, 

A      Llesg  bererinion  yn  y  byd ; 
Ni  gly wsom  lais  y'n  gwawdd  i'r  nef, 
I  gael  teyrnasu  gyd  ag  ef. 

2  Yno  mae'n  lesu  ni  a'n  Tad, 

A'n  brodyr  gwiw  bwrcasodd  gwa'd ; 
Mae'n  henwau  newydd  yno  oU, 
Ar  fjmwes  Crist,  nid  awn  ar  goll. 

3  Pa  beth  all  mwyach  ddwjm  ein  bryd, 
Na'n  denu  i  aros  yn  y  byd  ? 

Ein  hiraeth  ni  a'n  syched  yw 
Cael  myn'd  i'r  Ian  at  deulu  Duw. 

4  'Rbyd  anial  ffordd  rbaid  myn'd  ymlaen, 
O'r  dywyll  Aipht  i'r  Ganaan  Ian  ; 

Er  rwystrau  mawr,  cawn  fyn'd  yn  wir, 
Ar  fyrr,  feddiannu  'r  by  fry  d  dir. 

5  Ymdrechu  wnawn  trwy  nerth  ein  DuvtTj 
Ne's  cael  y  wisg  a'r  goron  wiw ; 

O  law'n  gelynion  fyn'd  yn  rhydd, 
A  chael  yr  uchel-gamp  a'r  dydd. 


157 

HYMN  202. 
.Dedfoyddtochneu  Drueni  Tragywyddol  Gerilaii:. 

1  J'O  W'l  'nawr  bob  nos  a  dydd  ar  daith, 

XV  Tu  a'r  ce'nfor  mawr  o  wynfyd  maith, 
Neu  ynte'r  tan  a'r  brwmstan  brwd, 
Sy'n  Uifo  ar  ifrwst  yn  danllyd  ffrwd.. 

2  Pan  ddel  yr  annherfynol  ddydd, 
Anfeidrol  wahaniaethol  fydd 
Cyflyrau'r  call  ffyddloniaid  cu, 
A'r  aflan  hyll  annuwiol  lu. 

,     /  g',;i^aredIg'ion  g-wlw  i  g}-d, 
A  orfoleddant  fry  o  hyd  ; 
Ond  yr  anufadd  enaid'  noeth 
A  ochain  byth  yn  ufFern  boeth. 

4  O  am  gael  prawf  I'm  henaid  prudd, 
O  ,^ariad  Duw  cyn  gwa-vvrio'r  dydd, 
y  dydd  o  faith  ddisgleirdeb  fry,       * 
Neu  ercliyll  dew  dywyllwch  dU. 

5  Pe  ennillwn  fyd,  ni's  galla'i  fyw 
Heb  hawl  i'r  nei",  heb  wel'd  iy  Nut>-  ; 
Ond  OS  ca'i  gryf  gyssuron  gras, 
Gwenaf  ar  gledd  yr  angeu  glas. 

HYMN  203. 

Dj7nunied y  C'redadyn  ofiius,  yn  agos  i  angtu. 

1  r\  ARGLWYDD  grasol,  erglyw'm  en, 
V-^    Am  fwy  o'th  deg  dangnefedd  di, 
A  llewyrch  goleu'th  wyneb  glan, 
I'm  tywys  beunydd  yn  y  blacn. 

^  Air.mherfaith  iawn  yw'm  fTydd  a'm  hcdd, 
A'm  gobaith  byw,  wrth  fin  y  bedd: 
/e  gryna  'm  feron  gan  lawer  braw, 
A  thrsgywyddoldeb  maith  gerilaw. 

O 


15S 

3  Fy  nghyflwr  sydd  alarus  jawn, 
Os  na  cha'i  wlcdd  o  fendith  lavvti^ 
A  plirawf  o  dirion  gariad  Duw, 

I  gadvv'm  hyder  fyth  yn  fyw. 

4  O'r  Haulwen  dcg !  dlsgleirla  di, 
Ti'wy'r  t'wyllwch  tew,  ar  f  enaid  i; 
•Gwresoga  'nawr  {y  nghalon  oer, 

Ar  Ian  yr  annherlynol  for.     - 

5  Pan  ballo'm  cnawd  a'm  calon  wan, 
Bydd  di  fy  rhad  anfeidrol  Ran  ; 
.Dwg  f '  enaid  gwael  i'th  fynwes  gu> 
.*  c  yna  «leu'd  yr  angeu  du. 

HYMN  204. 

ADDEWIDION. 

i  TT^  AW  amser  braf,  can's  gwawrio  bron^ 
\J     Mae  haf-ddydd  yr  efengyl  Ion  ; 
I'r  'nysoedd  pell  daw'r  trysor  drud, 
A'i  swn  ar  hyd  eithafoedd  byd. 

2  Ceir  gwel'd  yblaidd  a'r  oen  ynghyd, 

Y  myn  a'r  llewpard  o'r  un-fryd; 

Y  llo  a'r  Hew,  a'r  'nifail  bras, 

Mewn  heddwch  mawr,  heb  gwympo  ma'3. 

3  Bachgennyn  bychan  yn  ei  law, 
A'u  trin  a'u  bar  wain  yma  a  thraw  ; 
Llid  yn  y  rhai'n  byth  mwy  ni  bydd, 
Yr  anian  newydd  garia'r  dydd. 

4  Y  fuwch  ynghyd  a'r  arth  a  bawr, 

A'u  Ilydnod  fydd  mewn  heddwch  mawr  ; 
Anghofia'r  llew  greulondeb  cas, 
Fel  ych  fe  bora  wellt  y  ma's. 

5  Y  plentyn  sugno  chwery'n  ffra'th 
Wrfh  dwll  yr  asp,  heb  ofni  brath ; 

•R  hwn  a  ddiddyfnwyd  heb  ddim  braw, 
Ar  ffau  y  yriber  rhyddeilaw. 


159 

%  Diniwaidfyddant  o  bob  rhyw, 
Ar  hyd  holl  fynydd  sanctaidd  Duw  ; 
Yn  wirion  lawn  cyfnewid  gras, 
Y  rhal  fu  gynt  yn  gyndyn  cas. 

7  Llamma  fel  hydd  tros  fryniau  pell, 
Cyflawna'r  addewidion  gwell ; 

0  galw  d'  elholedig  had, 

1  broS  rhag-orfreintiau'th  wa'd. 

HYMN  205. 

Bymunlad  y  SAINT. 

i  T)E  cawn  ond  telmlo'r  a^^'el  gref, 
X        Aeth  ag  Elias  rynt  i'r  nef ; 
Gadewn  yn  cl  iy  ngwisg  o  gi^awd, 
Ag  Eliseus  f  anw)laf  fi-awd. 

2  Pe  meddwn  arch  hen  Noa  ddewr, 
Nofio  a  wnawn  'rhyd  diluw  mawr; 
Tu  a  phen  Ararat^  lie  mae'r  fraint, 
Y  mynydd  sy'n  orphwysfa  i'r  saint. 

"S  T  nos  pe  caw7i  golqfn  dan, 

A  nlwl  i'm  harwain  dydd  yuila'n  ; 
O't'  'niaUvch  mawr  mi  ddown  i  ma's, 
Ne'ri  landiotrwy'r  lorddonen  las. 

i  Pe  cawn  fel  lago  ysgol  gref, 

Gyi-rhaeddai  o'r  ddaear  i  entrych  nef ; 
Dringo  a  wnawn  o'r  byd  i  ma's, 
Heb  orphvvys  liw  ar  garreg  las. 

5  Gwynfyd  gaf  rodio  gyd  a  Duw; 
Fel  Enoe  flyddlon,  tra  f  wyf  byw  ; 
Ehedeg  wnav/n  o'r  byd  iraa's, 
Heb  ofni  briw  yr  angeu  glas. 

6  Ym  Mhemiel  'rwyt,  fy  enaid  clyw, 
Ymdrecha'n  deg  ag  angel  Duw  ; 
Pwy  wyr  na's  caf  cvn  codi'r  wawr, 
Wir  etifeddu'r  fendlthfawr. 


160 

HYMN  2«6. 
Clodforvich  yr  Arglwydd. 

1  /^  Lodforwch  bawb ein  Hargl wydd  Ddu\? 
V-/     Doed  dynol-ryw  i'w  ganmol ; 

Ei  hedd  fel  afon  fawr  ddidrai, 
Gaiff  ddwfrhau  ei  bobol. 

2  Ei  air  a'i  ammod  cadw  wna,  > 

Byth  y  parha  ei  ffyddlondeb, 
Ne's  dwyn  ei  braidd,  o'u  poen  a'u  pla, 
I  hyfryd  drag^'wyddoldeb, 

3  Ni  altra  ddim  er  g-weled  bai, 

O  fewn  i'w  rai  anwyla* ; 
Byth  cofia  waed  Tywysog  nen, 
A'i  boen  ar  ben  Calf  aria. 

A'  Pan  pallo  ffafar  pawb,  a'u  hedd, 
Duw  o'i  drugaredd  odi^eth, 
Yn  Dad,  yn  Frawd,  yn  Ffrynd  a  fydd' 
Ar  gyfyng  ddydd  marwolaeth. 

5  Gwaredigion  ga'dd  eu  rhyddhau, 
O'u  carchar  a'u  cadwynau  ; 
Dadseiniant  gan  trwy'r  nef'a'r  11a wr, 
Am  ei  fawr  ryfeddodau. 

HYMN  20r. 
CAERSALEM  NEWTDD.  . ,, 

1  f^  'OD  f  enaid  gwan  yn  fuan  gwel 
K^  Y  wlad  sy'n  llifo  o  laeth  a  mel ; 
Gorphwsfa  'r'rhai  a  ddaeth  trwy  ras, 
O  gy'studd  mawr  y  byd  i  ma's. 

2  Caersalem  newydd,  dinas  Ner, 
Bar'tow'd  i'r  saint  uwchbv/  y  ser  -, 
Adeilad  pur  o  aur  di-goil, 
Fel-gwjdr  gloyw  'n  ddisglalr  oil. 

3  Ei  theg  rodfeydd,  a'i  ph'lasau  f. 
A'i  tbvrau  sound  hyfryd  sy' ; 


161 

Pob  rlian  o  honl  cyflawn  y\v, 
O  sanctaidd  bresenaolded  Duw. 

O  feini  Jaspis  hardd  a  drud  ; 

A  deuddeg-  sylfaen  iddi  cawn, 

A  rhai'n  o  gerrig  gwerthfawr  iawn. 

i5  Ei  phyrth  o  berl  o  ryfedd  walth, 
Aur  yn  palmento  ei  heolydd  maith  ; 
Ei  Uawr  hi  gwydr  gloyw  yw, 
Yn  ddisglair  laii  o  hyfryd  liw. 

6  Haul,  iloer,  a  ser,  ymani's  cawn, 
Gogoniant  Duw  sydd  ynthi  'n  llawn  ; 
Yr  Oen  fu  a'i  waed  yn  Hi'  i'r  llawr, 
Sydd  yn  disgleirio  ddinas  fawr. 

7  Y  gwaredigion  oil  oV  bron, 
Sy'n  rhodio  yng  ngoleuni  hon  ; 
Tywysogion  a  brenhinoedd  byd, 
Ddwg  eu  hanrhydedd  iddi  gyd. 

HYMN  208. 

1  "VT'NO  mae'r  apostolion  mawr, 

X    A'u  gwisgoedd  llaes  hyd  at  y  llawr, 
Yn  canu  'n  beraidd  i  Fab  Mair, 
Am  dorf  a  gi-edodd  yn  eu  gair. 

2  Myrddiynau  o  ferthyron  hy, 

A  wnawd  trwy  dan  yn  ulw  da  ; 
Ysgobion  byd  ddioddefodd  bo'n 
Di'os  air  Buw,  ac  efengyl  Ion. 

3  Babanod  bychain  yno  sy',  ,  i 
Fu  feirw'n  ddistaw  yn  y  bru  ;  I 
A  rhai  ddifethodd  cledde'  glas,  i 
Yii  nevvydd  dd'od  o'r  groth  i  ma's. 

.4  O  flaen  y  faingc  mae  tyrfa  faith, 
O  bob  rhywbobloedd,  Ihvyth  a  iait! 
Yn  awr  yn  cael  heb  been  na  briw, 
Wyneb  yn  wyneb  weled  Duw. 
o  o 


162 

HYMN  209. 

1  \1TEL  ciyma  hwy  'r  g'adwedig'  hil, 
VV    A  gadwodd  ar  yllwybyrcul ; 
Trwy  f6r  o  wae,  trwy  'stor'ra  o  wynt, 
Y  buont  hwy  yn  teithio  g^^nt. 

2  Hwynt-hwy  ga's  heddwch  sjan  y  Tad, 
Hwyiit-hwy  a  g-annwyd  yn  y  g-wa'd  ; 
Hwynt-hwy y w'r  Uu  sy'  o  ddeutu'r  faing-Cj 
Yn  cauii'r  waredigol  gaingc. 

3  Eu  dag-rau  oil  a  S3xhwyd  fFwrdd, 
Galar  athristwch  byth  ni'scwrdd; 
Ni  ddaw  marwolaeth  mwy,  na  phoen, 
I  Y/ydd  y  croeshoeliedig  O^n. 

4  Coronau  ar  eu  pennau  gair, 
Ac  yn  eu  dwylaw  d'h-nau  aur, 
Yn  canu  Haleluia  'n  hy, 

Nc*s  dadsain  yr  hoU  nefoedd  fiy. 

J  Cwynfyd  f  ai  'mllth  y  miloedd  myrdd, 
Sy'n  awryngwisgo'upaIm\^ydd  gwyrdd, 

0  Arg-lwydd  da  !  dy  wed  a  ga'  i 

1  fed  yn  un  o'r  disglair  rai. 


HYMN  210. 
RHYBD.DID. 
Y  hvybrau  di  y'nt  hyfryd  iawn, 
Dy  fiyrdd  y'nt  lawn  liyfrydwch 
Nag-  amlder  yd,  neu  win  fy  Nuw, 
Melusach  y w  dy  heddwch. 


^D 


2  Inioedd  gaeth,  rho'lstrydd  did  bra', 
Daeth  Jubil  g-waredig-ion ; 
Rhwygasom  len  trwy  rinwedd  gwaed, 

Mae'n  dwylo  a'ntraed  yn  rhyddion. 

3  Mae'ntraed  yn  awr  ar  wddf  y  ddrai^, 

Trwy  had  y  wraig  sy'n  ciriol ; 
Awn  (^an  fod  lesu  ar  ein  rhan) 
I'r  Ian.  iV  Ian  vn  wrol. 


16:> 

i  Ymlaen  hebfTol  trwy  gyfiawn  fTyciL 
Trafyddo  'r  dyddyn  para  ; 
Fob  un  ag  sydd  a  sicr  sail, 
Yn  haeddiant  yr  ail  Adda. 

HYMN  211. 
Mi  c.fyddaf  iddo  efyn  Bad,  &c. 

1  p  AROD  yw'n  Duw  i  faddeu  bai, 
X        Sydd  3'n  ei  rai  anwyla'  ; 

Fel  ffyddlcn  Ffrynd,  neu  dirion  Dad, 
Yn  wastad  fe  a'u  cara. 

2  Canfod  y  mae  ef  ym  mhob  man, 

Ein  bai,  a'n  han-noethineb  ; 
Ei  felbion  y'm,  ei  ras  barha 
I  eitha  trag'wyddoldeb. 


o 


Cawn  yfed  dyfroedd  Mara  ; 
Cystuddiau  o  newydd  ddaw  bob  cam, 
V\\  cwrddid  am  y  cynta'. 

4  Ond  sicr  yw,  y  peri  byth 

Ei  ddilyth  addewidion  ; 
Nid  nef  nac  uiTsrn  newid  farn 
Cieawdwr  cadarn  cyfion. 

5  NId  yw  ei  g-erydd  e'n  parhau 

I  ddyddiau  trag-'wyddoldeb ; 
Gyd  a'i  ffonnodiau  g-wn  y  ca* 
Drug-aredd  a  thiriondeb. 

HYMN  212. 
T  Bricdas-ferchyn  pviyso  ar  ei  Hcnvtylyd. 
1  C\  PWY  yw  hon  sy'n  llesg  a  gwan, 
V-/  O'r  anial  fyd  yn  d'od  i'r  Ian  \ 
Gan  faint  ei  bai  blinedig  y  w, 
Yn  pwyso  ar  ei  HanwyJyd  gwiw. 

;  Ion  yw  priod-ferch  Crist  ein  Duw, 
G^nTCth  £^waed  ei  gidon  dyner  yw ; 


164 

Mae'n  pledio  ag-  ef,  braf  yvv  ei  braint, 
A'i  phle  sy'n  un  a  phawb  o'r  saint, 

3  "  'Sgrifenna'm  hcnw'n  ddisglair  lawn, 
*'  Rhwng  dy  ddwy-fron  mewH  gelriaullawn 
"Er  mwyn  fv  ngliadw'n  Ian  rhag  braw, 
**  'Sgrifenna  fe  eihvaith  ar  dy  law. 

4i  "  Sel  fi  ar  dy  fraich  yn  nod  dilyth, 
*'  Fy  mod  yn  briod  i  ti  byth  ; 
**  Gwisg-  fi  yno  'n  arwydd  iddynt  hwy, 
•*Na's  galli  fy  anghofi  i  mwy. 

5  "  Cryfach  nag  angeii,  trech  na'r  bedd, 
**  Yvv  nerth  dy  gariad,  a  dy  hedd  ; 
**  Digof'aint  Diiw  fel  afon  gref, 
"  A  ffaelodd  a'i  ddiffbddi  ef. 

e  '*0  tyr'df'  Anwylyd!  brysia,  bydd 
*'  Yn  av/r  fel  iwrch,  neu  hvdwn  l.ydd  ; 
'*  Nac  oeda,  ond  tyr'd  i  maes  o  law, 
'*Dros  fynydd  y  per-lysiau  draw." 


HYMN  213. 

1  T^  YRO  olwg  ar  dy  haeddiant, 
\J   Golwg  ar  dy  deyrrias  lad  ; 
Brynwyd  imi  ac  a  Seliwyd, 
Seliwyd  i  mi  a  dy  waed  : 

Rho  i  mi  gyrchu  tii  ag  atti, 
Peidio  byth  a  ilwfrhaii, 
Ar  fy  nhaith  ni  cheisisf  genyt, 
Ond  yn  unig  dy  fwynbau. 

2  Ac  ni  cheisiaf  drysor  arall, 
Ond  tydi,  mewn  anial  fydd  ; 
'Rwyt  ti'n  ddigon  byth  dy  hunan, 
Dim  ond  ti  a  lanw  mryd  : 

Nid  oes  gystudd  fyth  wna  nlwaidy 
Pan  bwi  'n  pwyso  ar  dy  rym  ; 
Hebot  nid  oes  rhwyd"gan  Satan, 
Na  wna  'n  rhv\r  fodd  niwaidd  jni'". 


165 

3  Gyd  a  thi  jt  af  trwy  *r  fyddln, 
Gyd  a  thi  yr  af  trwy  'r  tan  ; 

Nid  ofnaf  ymchwydd  yr  lorddonerii 

Ond  it'  fjnied  o  fy  mlaen  : 

Ti  yw'm  hamddiffynfa  gadarn, 

Ti  yw  Mrenhin  a  fy  Nhad  ; 

Ti  dy  hunan  oil  yn  unig-, 

Yw  fy  iachawdwriaeth  rad. 

4  Ffynnon  wyt  o  bob  tosturi, 
Nid  oes  gwybod  faint  dy  raSj 
Dy  haelioni  sydd  yn  cynnal, 
Pob  peth  ar  y  ddaear  las  : 
Dal  fy  ysbryd  g"wan  i  fynu, 
Edrych  ar  y  bryniau  mawr, 
Sydd  yn  pwyso  ar  fy  nghalon, 
Ac  yn  ceisio  'm  dodi  i  lawr. 

HYMN  2U, 

1  TVyr  AE  rhyw  foroedd  o  drugaredd, 
JLVA   Arglwydd  ynot  ti  dy  hun  ; 
Anherfynol  a  thrag'wyddol, 

Yw  dy  gariad  at  y  dyn  ! 
Mewn  cyfyngder  buost  ffyddlon, 
Yno  rhoddaist  gymorth  llawn  ; 
l^ewn  cyfyngder  mawr'rwyf  finnau, 
Yn  llefain  am  dy  nefol  ddawn. 

2  Codi  'm  llygaid  rwyf  i  fynu, 
Edrych  beunydd  tu  a'r  nef, 
Felly'r  wyf  yn  treulio'r  oriau, 
Dim  ond  disgwyl  wrtho  ef ; 
Dagrau  ac  och'neidiau  trjmion, 
Yw  fy  mywyd  yn  y  byd, 

Nid  ces  diben  ar  riddfannao, 
Heb  gael  gwel'd  dy  wyneb  pryd. 

5  Daccw  'r  un  sydd  a  thosturi. 
Draw  yn  griddfan  ar  y  groes, 
Dan  fav/r  boen  a  dygn  dywyilwch-. 
Tywyllwch  dudew  fel  y  nos  : 
Mil  0  boenau  was,a'odd  arno. 


,3 


166  ^ 


Etto  darfu  iddo  ei  dwyn, 
Aeth  i  garchar  gan  yr  angeu 
kan  o  dridiau  er  fy  mwyn. 

4  Blinais  ar  afonydd  Babel y 
Kid  oes  yno  ond  wylo  i  g-yd, 
Llais  lelynau  hyfryd  Si-on, 
Sydd  yn  gyson  ddenu  mryd  : 
Tyi'd  a  ni  yn  dorf  gariadus, 
O  gaethiwed  Babel  fawVy 
Ac  nes  bo'm  ar  fynydd  Si-oHf 
K'ad  i'n  orphwys  funud  awr. 

5  Os  gwaredi  fi  o'm  cyfyngder, 
Ac  OS  sefi  ar  fy  rhan  ;' 

Os  gostegi  rym  y  stororn, 

Os  cynheli  di  fi  i'r  Ian  ; 

Ti  gax  nhafod,  ti  gai  nghalon, 

Ti  gai  feddwyf  yn  y  byd, 

Tt  gai  'r  clod,  a  thi  gai  'r  moliant, 

Vi  gai  'r  enw  i  ti  i  gyd. 

HYMN  215. 

T.  np  YR'D  i  fynu  oV  anialwch, 
X     Wedi  aros  yno'n  hir 
Sypplau  grawnwin  mawrion  addfed, 
Sy'n  dy  aros  yn  y  tir  : 
Brysia  i  ryfel,  gwisgdy  arfau, 
Cymmer  galon  dos  ymlaen, 
Ffordd  ni's  colli,  mae'n  dy  arwaln. 
Gwmmwl  niwl,  a  cholofn  dan. 

2  Cefnu  yr  ydwyf  ar  y  Jiphiiaid, 
l-i'i  welais  ond  eu  gwaetiia  erioed, 
Sathru  f  ArgUvyddn'i  ogoniant, 
Fel  y  g-las-vveilt  tan  eu  troed  : 
Tan  y  cwmmwl  mi  arhosaf, 

Yno  hefyd  bydd  fy  nyth, 

Nes  cael  trigo  mewn  llawenydd. 

Yn  y  wkd  a  bery  bytl). 

3  Nid  fy  neFyw.  ar  y  ddaearj 

Pe  goreu  man  tan  gwinpas  hau«s 


167 

Fy  nef  yw  tawel  bresennoldeb^ 
^Vyneb  Sirlol  Adda  'r  ail : 
Gwena  arnai  Arg-lwydd  grasol^ 
Gwaeddai  allan  digon  yw, 
Yna  yng-hanol  cyfyngderau, 
Byth  yn  llawen  byddai  byw. 

'  Gwnes  y  dewis  goreu  wnaetlipvvy^, 
Dewis  Brenhin  nefoedd  wen, 
Yn  Dad,  yn  Bnod,  ac  yn  gyfaill, 
Yn  Frawd,  Vn  geidwad  ac  yn  ben  : 
Cyfoeth  mawr  didrai  difesur, 
Sydd  ynghadw  i  mi'n  stor, 
A  bendithion  oil  pe  rhifid, 
Megis  tywod  man  y  mor. 

Mor  sydd  ynoto  fendithion, 
Heb  waelodion  iddo'n  bod, 
Y  mae'n  llanw  ymlaen  bob  munud, 
Nid  oes  diwedd  ar  .dy  g]6d  ; 
Dy  Enw  beunydd  sy'n  ymdaenUj 
Fel  Goleuni  'r  boreu  wawr, 
Bydd  telynau'n  canu  iddo, 
Fel  rhifedi  Gwelit  y  llawr. 

KYMN   216. 

MAE  fv  nghalon  am  ehedeg, 
Unwaith  etto  uwch  y  lli'^ 
I  gael  profi'r  hen  gynadeithas, 
Gynt  i'y  rhyngwyf  a  thydi : 
Mi  gyrwydrais  anial  garw, 
Heb  un  gradd  o  oleu'r  dydd  ; 
Un  wreicbionen  o  dy  gariad, 
Wna  fy  rhwymau  oil  yn  rhydd, 

O  distAwa  nghalon  ynfyd, 
Na  chais  wrthddrych  arall  mwy  ; 
Digon,  mwy  na  digon  ydy  w, 
A  ddioddcfodd  farwol  glwy  : 
Ffarwel  ddaear  a'i  theganau, 
Nid  y'ch  ond  y  t\yyll  i  gyd, 
Uwch  yr  wybren  mae'r  blaguryiij^ 
Dal  Toi  arnQ*m  aerch  a  mryd. 


168 

Jesu  hawddgar  rwi'n  dy  ddewls, 
Nerth'i  ddilyn  ol  dy  droed, 
Yna  caiff  fy  enaid  'hedeg, 
I*r  happusrwydd  penna  erloed  ; 
Ni  raid  teithio  'r  ddaear  mwyach, 
Ymhlith  temtaslynau'r  Uawr, 
Ond  disg-leirio  ymysgmyrddiynau, 
Gylch  yr  orsedd  fel  y  wawr. 

Can  fy  enaid  mwy  bydd  lawen, 
Minnau  dd'of  er  tonnau  maith, 
Grym  afonydd,  Hid  gelynion, 
Cyn  bo  hir  i  ben  fy  nhaith  ; 
Mi  gaf  orphen  dyrys  anial, 
Myn'd  i  blith  y  dyrfa  fawr, 
A  chaf  fod  heb  ddim  i'm  blino, 
Yn  eu  cwm'ni  fel  y  wawr. 

HYMN  217. 

YMAE  'r  Oriau  vn  fy  ngahv, 
'N  ddyfal  beunydd  i  barottoi. 
Tan  sy'n  d'od  ar  ddinas  distryw, 
Tu  a  Soar  i  mi  ffoi ; 
Arglwydd  'mafael  ynwi'n  fuan, 
Onid^  ni  ddeuaf  byth  ; 
Tra  to'r  tin  yn  llosgi  Sodortij 
Yn  y  bryniau  gwna  fy  nyth. 

Nerth  os  ciif  mi  frysiaf  mwyach, 
I  fynu  tu  a'm  gwlad  fy  bun. 
Lie  mae  fy  ntjw  yn  gwisgo'n  berifaitJb, 
Mewn  gogoniant  nattnr  dyn  : 
Na  enwer  i  mi  gartref  bellach, 
Fangre  arall  oHd  y  Ne', 
Neb  yn  Dad,  na  neb  yn  Briod, 
Neb  yn  Arglwydd  ond  efe. 

Yno  bced  fy  mwyd  a  njod. 
Tan  ganghennau  gwych  y  pren. 
Sydd  a'i  wreiddyn  ar  y  ddaear, 
Ei  fcigau  yn  y  nefoedd  wen  : 
Dy\i  a'r  DuwDOD  ynddo  'n  trig«k 


169 

Ffrwythau  arno  'n  t}^u!n  Uawn, 
Cysgod  tano  i'r  ffyddloniaid, 
Sydd  o  toreu  hyd  brydnhawn. 

4  Yn  dy  glwyfau  di  mae  bywyd, 
Dwyfol  haeddiant  yw  fy  nyth, 

Ni  ofnai  fyd,  na  chnawd,  na  phechod, 
Nac  euogrwydd  yno  bytli: 
Gwacd  fy  Mhiiod  wedi  ei  goUi, 
.'\rchc)ll  fawr  y  wayw  ffon, 
Yw  ly  nghraig  a'm  dinas  noddfa, 
Sicr  ar  y  ddaear  hon. 

5  Gwynfyd  llawn  fo'n  berchen  arnat, 
Dedwydd  yfo  o  dy  hedd. 

Gallant  ehwerthin  fyth  wrth  weled, 
Cyngrair  Satan,  angeu,  a'r  bedd; 
Nid  oes  ofn  rwy'  yn  crechwennu, 
Nid  yw  angeu  ddim  ond  bun, 
I'r  aneirif  dorf  a  hrynodd, 
Yt  hwn  a  wisgodd  nattur  dyn. 


HYMN  218. 

,(  /^  APTEN  mawr  ein  lachavvdwriaethj  \ 

V^   Welaf  yn  y  frwydv  hon  ;  r^ 

Holl  elynion  ei  ddyweddi 


Yn  goi  lod  plygu  ger  ei  fron  : 
Plant  afradlon  sy'u  d'od  adre, 
A  fu  'mhell  a  d?r  eu  gwlad  ; 
A  rhai  fu'n  fudion  sy'n  clodfori, 
DUW,  am  lachawdwriaeth  rdd. 

Wele'r  JESU,  pen  rhyfelwr, 

Yn  d'od  i'r  Ian  o  Edom.  wlad ; 

Ei  wisg  yn  goch,  ai  fraicb  y n  rymus, 

A'rddrajg  yn  glwyfus,  dan  ei  draed 

Am  yr  hyfryd  fuddugoliaeth. 

Mi  gana  'm  lelyn  fach  yn  awr; 

Hyd  ne's  delo'r  hyfryd  foreu, 

V  car  fi  ganu'r  delyn  fav.r. 


i 


170 

3  Pa  bryd  caf  wel'd  y  tir  dymunol, 
Hyfryd  Baradwysaidd  wlad  ? 
Lie  mae  brodyr  i  mi  filiwn. 

Lie  mae  Mhriod  a  fy  Nhad; 

Lie  cai  orphwys  o  fy  llafur, 

A  gwellau  fy  nghlwyfau'n  rhad, 

A  chael  gwledd  drag'wyddol  berffaith, 

Ar  ben  fy  nhaith  yn  nhy  fy  Nhad. 

4  Manna  nefol  sy  arnaf  eisiau, 
Dwfr  rhedeg-og  gloyw  byw, 
Sydd  yn  taiddu  o  tan  riniog, 
Teral  sanctaidd  bur  fy  NUW  ; 
Ond  i'm  henaid  deimlo  ei  rinwedd, 
Yn  gwneud  yr  euog  brwnt  yn  Ian,, 
Ti  gai'r  clod  ry  w  fyrdd  o  oesoedd, 
*N6l  i'r  ddaear  fyn'd  yn  dan. 

5  Yno  y  llenwlr  fy  nymuniad, 
Er  el  faint  ac  er  ei  gri, 

Fy  hoU  wagter  wneir  i  fynu, 
O  gyflawnder  UN  yn  DRI ; 
JMi  gaf  yfed  o  ffynnonau, 
Plaser  ag  sy'n  dwfrhau, 
A  datguddiad  pur  o  fy  wyd, 
Anherfynol  i  barhau. 

6  Y  mae  meddwl  am  dy  haeddiant, 
Cofio  am  dy  gariad  gwir, 

Fel  rliyw  ftynnon  o  lawenydd. 

Lawn  o  ddyfroedd  gloyw  clir  ; 

€fe  yw'm  iachawdwriaeth  werthfawr> 

Fy  amddiffynfa  a  fy  NUW, 

Efe  a'i  ras  gaiff  fod  yn  sylwedd, 

Fy  nghauiadau  tra  f'wyf  byw. 


HYMN  219. 

DYMA  gelJwad  i'r  colletUr^ 
Meddj-g  i'r  gwy wedig  rai 
')yina  un  S7*^ri  caru  maddeu, 
'"  "^^cbbtl'^ria^d  mawr  eu  bal  .• 


171 

Diolch  iddo,  &c. 

Fyth  am  gofio  Uwch  y  llawr. 

2  Chwilio  am  danat  addfwyn  Arglwydcl, 
Mae  fy  enaid  yma  a  thraw, 

Teimlo  mod  i'n  berffaith  ddedvvyddj 
Pan  y  byddoch  di  ger  llaw ; 

Gwedd  dy  wyneb,  &c. 

Yw  fy  my wyd  yn  y  byd.     • 

3  GrjTn  fy  nwydau  sy'n  fy  mhoeni, 
Grym  euogrwydd  a  fy  mai, 
Methu  eilwaith  beidio  a  phechii, 
Eilvvaith  methu  'difarha^  i 

Yn  fy'n  nhrallod,  &c. 
O  na  welwn  foreu  wawr, 

4  Mae  fy  nwydau  wedi  mlino, 
Ganwaith  yn  yr  ardul  hyn. 

Lie  b'wyf  fi,  maent  hwytliau  yno^ 
Boed  ar  foroedd,  boed  ar  fryn  ; 

0  am  deimlo,  -&c. 
Rhydddid  Paradwysaldd  dsr- 

5  Y  rap.e  hiraeth  yn  fy  pghaion, 
Heddy w  am  gael  gwel'd  y  dydd, 
Y  caffo  fy  nghadwyn  eu  torn, 

A  fy  enaid  fyn'd  vn  rhydd ; 
Yn  lie  rhyfel,  &c. 
Dim  ond  swn  caniadau  hedd. 

6  Ti  faddeuaist  fyrdd  o  feiau, 
I'r  pechadur  gwaetha  ei  ryw, 
Arglwydd  maddeu  etto  i  minnau. 
Ar  faddeuant  'rwyf  yn  byw  ; 

Boed  dy  haeddiant,  &c. 

1  mi  'n  ymffrost  ac  yn  rynJ. 

7  Da  y w'r  groes,  a  da  yw  gv.asg-fji. 
Da  y  w  temtasiynau  llyra, 
"Otli'jTii  tynnu  o'r  creadur, 

O  ly  haeddiant  o  fy  ngrym  ; 
Minnairr  tvuan,  he. 

1  '  /i'd^h  ftden  BrenUin  NfcT 

'  •  '  •  r 


^Ol 


172 

HYMN  220. 
Canys  ein  hyrr  ysgafn  Gystudd,  ke'. 
y w'n  gofidiau  yn  y  byd 


1 


bara  hydy  diwedd  ; 
O  fewn  y  nef  fe  dderfydd  hyn, 
Troir  tristwch  yn  orfoJedd. 

2  Pwy  fwya'  gawn  o  wres  y  dydd, 
Mwy  yno  fydd  ein  moliant ; 
Cawn  yn  lle'n  cystudd  bjTr  a'n  crwys 
Drag-'wyddol  bwys  g-ogoniant. 

."  Fe  orfu  in'  deithio,  nido'nbodd, 
Trwj'  filoedd  o  flinders u  ; 
Gan-waith  bu'n  tyb  na  ddoi'n  uwch  nen 
Byth  byth  i  ben  ein  siwrnai. 

4  Ni  orphwyswn  mwy  ne's  dringo'n  llawn 

I'r  man  y  cawn  breswylio  ; 
I'r  Ian  i  ben  y  tawel  frynn, 
Mae  miloedd  yn  disgleirio. 

5  Aneirjf  dorf,  achrsson  gov, 

Angylion  o'r  disglciria' ; 
Seraphiaid  pur,  a'r  Saint  jaighyd, 
Sy'n  seinio  eii  cyd  Ilosannah. 

6  Prydhyn  pereiddia  Duw  o'r  bron, 

Holl  chwer-won  ddyfroedd  Mara  ; 
Pryd  hyn  y  try  pob  ch  werw  nant, 
Yn  win  i  blant  Jehofa. 

HYMN  221. 
Priodas-Ferch  y  B  RE  KIN, 

1  f^  LY  W  hyn,  O  ferch  !  a  hefyd  gwe!, .  ^>^" 
'V^      Ac  a  chlust  isel  gvrp ando  ;    ' 
Mae'n  rliaid  it*o]lwng  pawb  o'th  wl; 

A  thy  dy  Dad  yn  an  go'. 

2  'Ry's  am  dy  gael  dros  foroedd  '    ' 

I  wlad  sydd  well  i  drigo  ; 


173 

Lie  mae  dy  Brynwr  gwrldo^  gwyn, 
Adwylaf  yn  preswylio. 

3  Gad  yna'r  byd,  yngliyd  a'i  dda, 

Ei  wagedd  a'i  deganau  ; 
Pechod,  a  phleser  o  bob  math, 
D'  eilunod  a'th  g-ariadau. 

4  Rho'th  serch  a'th  gariad,  rho  fe'n  rhwTdd, 

Ar  Arglwydd  yr  arglwyddi ; 
Y  Tywysogbrafa'  o  bob  rhai, 
Ar  ddeng  mil  mae'n  rhagori. 

3  Yna  bvdd  gan  y  Brenin  gwych, 
Gael  edrych  ar  dy  burdeb  ; 
Fe'th  gar  o  ddyfnder  calon,  §wRa, 
Hyd  eitba'  trag'wyddoldeb. 

HYMN  222. 
T  rhai  yn  myned  trnvy  Ddyffryn  Baca,  kc 

1  "pE  b'ai  yn  gorfod  ar  y  rhai'n, 

X      'R  hyd  glyn  wylofain  dramwy  ; 
Gosodir  fiynnon  iddynt  hwy, 
A'r  gwiaw  a'i  Ueinw  fwy-fwy. 

2  Mewn  dyrys  dir,  ac  anial  daith, 

Yng  nghanol  maith  anial wch  ; 
Cantfanna'rnef,  cant  ddyfroedd  pu:^ 
Sef  ifrydiau  o  wir  ddiddanwch. 

3  Pan  f'o'r  annuwiol  fyd  o'i  fron, 

Mewn  dyfnion  gyfyngderau  ; 
Fe  weryd  Duw  hwynt-hwythau,  gwnaj 
O'a  trailed,  a'u  cystuddiau. 

Pafwyaf  b'o'u  cyfyngder  hwy, 

J>ydd  fwy-fwy  eu  cyssuron  ;  ' 

Kxf  hedd,  melusach  na'r  dll-mel, 
A  Ufa  fel  yr  afc»n. 

^^;-  gorfod  teithlo  yng  ngwers  y  dydd, 
Tros  gjC«>g'y44  ^'r  difiei^a' ; 


174 

Ni  chaifF  bod  syched  ar  un  gwr. 
Cant  ganddo  ddw'r  eu  gvvala. 

HYMN  223. 
Rhyfeddu  rhad  Has. 

1  T17RTH  feddwl  am  dy  ryfedd  waith, 

VV       A  dyfnder  maith  dy  gariad  ; 
I  eigion  mor  a'm  henaid  gwan, 
Ne's  ffaelwy  'r  Ian  a  dringad. 

2  Pa'm  ceraist  fi,  d'wed,  un  o  fil, 

0  ganol  hil  lygredig  ? 

Wrth  natur,  f  aeth  fy  ngwell  heb  lai, 

1  blith  y  rhai  damnedig. 

3  Glyned  fy  nghalon  bellach  byth, 

Duw,  WTth  dy  ddilyth  eiriau  ; 
Fel  teithwy  'n  hoyw  'mlaen  o  hyd, 
Yn  union  'rhyd  dy  Iwybrau. 

4  Fy  enaid,  yn  dy  glwyfau  boed, 

Mi'th  garaf,  doed  a  ddelo  ; 
•     Ne's  .delwy'  mewn  i'th  nefol  g!yd, 
O  gwyn  ei  fyd  f '  ai  yno  ! 

HYMN  224. 
PERERINDOD. 
1  TVtT- AE  'r  manna  gwedi  ei  gael, 
i-VJ.     Mewn  dyrys  anial  dir ; 
Ymfeorthi  caf  ond  myn'dymla'n, 
Ar  ffrwythau  'r  Ganaan  bur ; 
Mae  yno  syppiau  grawn, 

Yn  llawn  o  fewn  i'r  lie  ; 
O  frynd  troseddwyr  !  raoes  dy  law, 
A  tbvnn  fi  draw  i  dre'. 


-2.]Mifentra'  'mlaen  yn  hy, 
fsv.n  g-yrchu  at  y  nod  ; 

Mi  gefai?,  4;o,  im'  ffyddlon  Dyst 
Fe  ercbocld  Grist  im'  dd'od  ; 

Tv;  e\haciiod  yjnailh  tynn. 
M4e;n?eu4ol,yn  yne' ; 

G  TirvudHvf.^idiiwyr  !  &c.     ":  •: 


175 

3  Fy  hyfrydwcli  yw  dy  waith, 

A'm  pleser  yn  y  byd  ; 
Mae  hiraeth  llwyr  yn  f '  enald  Ualth, 

Am  wel'd  dy  wynebpryd ; 
Cael  hefyd  roi  fy  mhwys, 

A  gorphwys  ar  dy  dde* ; 

0  Ffrynd  troseddwyr !  &c. 

4  Wrth  fedclwl  am  y  wlad 

A  ra£^-bar'tow'd  i'r  plant, 
A  chyflawn  degwch  ty  fy  Nhad ; 
Mae  ar  fy  ng-balon  chwant 

1  landio  uwch  y  nen 

Tu  draw  'r  lorddonen  gre' ; 
O  Ffrynd  troseddwyr  !  &c. 

5  'Rw'i'n  g-weled  trwy  fy  Niiw, 

Conge weraffyd  a  chanawd  ; 
Oddi  tan  ei  aden  gwnaf  fy  nyth, 

Ni  byddaf  b\i:h  yn  dlawd  ; 
Mae'm  hetifeddiaeth  v/ych, 

0  fewn  i  entry ch  ne' ; 

O  Ffrynd  troseddwyr  !  moes  dy  laviTj 
•  A  thynn  fi  draw  i  dre'. 

HYMN  225. 

Byvi  i  miyv}  CRIST,  &c. 

1  f^  OFIDUS  ddyddiau'm  pereriudod, 
VJT     Sydd  ar  ddarfod  yn  ddilai ;    • 
Ffarwel  yfed  dyfroedd  Mara, 

1  ddinas  arall  'rw'i'n  nesau  ; 
Teimlo  f '  enaid  'rw'i'n  ynadael, 

A'r  creaduriaid  ar  y  11a wr  ; 
Fy  hiraeth  beunydd  s'  am  fyn'd  adre% 
I'r  dedwydd  drag'wyddoldeb  tii'^^Jr, ' 

"  Wyneb  siriol  fy  Anwylyd 
Y\v  fy  mywyd  yn  y  byd  ; 
i'far^ei  bellach  bob  eilunod, 

ieftu/Mip-iod  aeth  a'm  mryd  ;  ■ 
Brawd,rtiewn  myrdd  o  gyfyngderau^ 


176 

i  f  ♦  enaid  archolledig, 

rn  Ff»flflvo*.  nnrl  i'v  NuW. 


Nl  chals  f  ♦  enaid  archolledij 
Neb  yn  Feddyg-,  ond  i'y  N 


HYMN  226. 
Tnidaith  d'r  Aipht  i  Ganaan. 

1  T  'R  Aiphat  daeth  lesu'm  gwarecl 
X     O  dir  caethiwcd  dii, 
Yspeiliodd  yr  holl  Aiphtiaid, 

Rh'odd  dlysau  teg  i  mi ; 
Des  a  Haw  uchel  allan, 

Dihang-ais  rhag-  y  pla, 
Yn  y  cyfyng'der  mwyaf. 

Mi  brofais  Dduw  yn  dda. 

2  Pan  cedd  hen  Pharoa  greulon 

Ar  fy  ol  yn  gyrru  'n  hy, 
A  minnaii  mewn  cyfyngder, 

Heb  obaith  o  un  tu  ; 
Ee  cbwariodd  rhagluniaethau 

Yr  HoUalluog  Dduw, 
Fe  drefnbdd  fFordd  i'm  cadw, 

Er  gwaetha'  Pharao  'n  fy  w. 

3  Ce's  ddw'r  o'r  graig  I  yfed 

I  dorri'mn  syched  maw^r, 
Ce's  beunydd  fara  i  fwyta, 

O'r  nef  y  daeth  i  lawr ; 
Ce'i5  delyn  tu  yma  i  angeu 

(Fy  hoU  elynion  fFodd) 
i  ganu  I'r  Oen  fu  farw, 

Mae  *n  Briod  wrtb  fy  modd. 

4  Gostegodd  d'rannau,  Sinai, 

Ni  chlywaf  mwy  'mo'u  'stwr, 
Cyfiawnder  ga's  ei  dalu 

Gan  lesu,  canal  Wr  ; 
Gwtr  heddwch  wy'n  feddianmi 

Yn^hiwyfau'r  Oen  heb  fraw- 
Daetii  iesu  o'r  bedd  i  fynu 

A'm  pardw^  yn  eilaw- 


177 

5  Trwy  waed  a  chlwyfau  Mrenin 

Ce's  berfTaith  wir  iachad 
Fe  gludodcl  Amaleciaid  fyrddiynau 

Tan  fy  nhraed  ; 
Ken  Og-  a  chewri  Basan 

Gwympasant  oil  gan  fraw, 
HoU  frenhiniaethau  Canaan 

R'odd  lesu  dan  fy  11a w. 

>  'Nol  treuliwyf  yn  y  bywyd 

Flynyddau  rif  y  gwlitli, 
Ym  mliiith  y  dorf  na  fedr 

Un  tafod  rifo  byth  ; 
Yn  gwel'd  yr  Oen  few  farw 

I'm  cadw  cyn  fy  mod, 
Bydd  can  mor  felus  i  mi 

A'r  funud  gynta'  'rio'd. 

HYMN  227. 

1  "TVyTI  fedyliais  yn  y  boreu, 

IVa  Buaswn  amser  maith  cyn  hynj, 
Wedi  maeddu  fy  mhechodau, 
Ac  yn  canu  ar  Si-on  fi'yn  ; 

Swn  y  rh}'fel,  &.c. 

Ydyw'r  man  'rwy  etto  'n  byv/. 

2  Llawn  o  euogrwydd  Haw  o  ddyclipyi?. 
Llawn  o  boen  y  w'm  henaid  gwan, 
Anghi'ediniaetli  cryf  ynhaeru, 

Byth  na  ddoFoddi  yma  i'r  Ian  ; 
Balm  yn  Giiieacl,  £cc. 
'N  unig-  all  wellau  fy  nghhvy. 

3  Mae  dyfnderoedd  anghrediniaeth, 
Wedi'm  rhoddi'n  llesg  a  gwan, 
Pechod  yn  fy  ngwneud  i  ofni, 
Ofai  yn  fy  rhwystro  i'r  Ian  : 

Gwna  i  ml  gredu,  he. 
Dyna'm  henaid  wrth  ei  fc»'1' ' 

t  Yn  viry'n  ofni  yn  fy  Dghalon, 
C  an  nioil^  f^-chan  yw  fy  njryn!, 


178 

Rhag-  ryw  awr  i'm  temtasiynaUi 
CreuJon  i  fy  ngwneud  yn  ddim  ; 

Nid  oes  gryfder,  &c. 

Trwy  fy  ysbryd  mewn  un  man, 

5  Sefwch  bellach  fy  ng-elynion, 
Sy'n  fy  nghuro  bron  erioed, 

Fy  nal  a  wnaethoch  yn  }'TTiddifad, 
Cawsoch  f '  ysbrvd  tan  eich  troed ; 

'Chydig  Oriau,  &c. 

Dof  o'ch  rhwydau  oil  yn  Ian, 

6  Disgwyl  *rwyf  ar  hyd  yr  hirnos, 
Hiraethu  am  y  boreu  ddydd, 
Disg-wyl  clywed  pyrth  yn  agor, 
A  chadwynau'n  myn'd  yn  rhydd  ; 

Oh !  na  wawria,  &c. 
Boreu  hyfryd  yubili. 

HYMN  2^8. 

1  Tr\  AL  fy  llygaid,  dal  heb  wyro, 
jLJ   Dal  ef  ar  dy  addewid  wir, 
Dal  fy  nhraed  heb  gynnyg  j'sgog, 
Allan  o  dy  gyfraith  bur  ; 

Boed  d'orch'mynlon,  &c. 
I  mi  'n  gysur  ac  yn  hedd. 

2  'Cheisiaf  Arglwydd  ddim  ond  hjTiny, 
Tr^ulio  nyddiau  hyd  y  bedd, 

I  dy  garu  a'th  ryfe'ddu, 
Ac  ymborthi  ar  dy  hedd  j 

Dyna  ddigon,  &c. 

'Cheisiai  'nabod  dim  ond  hyn. 

3  Os  agori  i'm  dy  fynwes, 

I  gael  gwel'd  y  cariad  ilawn, 
Lffodd  allan  fe'l  y  moroedd, 
Ar  Galfaria  un  prydnhawn ; 

Ti  gai'r  cwbl,  8cc. 

Roddaist  i  mi  yn  ^y  rhan. 

4  A  all  y  llesgaf  nesu  attst, 
A  chad  etto  dy  fwynhau^ 


179 

Heb  un  gorchudd  ar  dy  wyiieb, 
Nac  un  s;\vg  i'm  llwfrhau  ? 

Dyma'r  nefoedd,  &c. 

Wyf  am  gael  tu  yma  i'r  bedd. 

5  Mi  ddisgwyliaf  doed  a  ddelo, 
Deiied  boreu  deued  nos, 
Deued  corwynt  a  thymhestloedd, 
Nes  cael  pi-ofi  gwaed  y  groes  ; 

Gallu  'r  nefoedd,  &c. 

Tyr'd  i  wared  dyraa  'r  awr. 


HYMN  229. 

1  /^  NA  ba'i  cystuddiau  f '  Arglwydd, 
V-r     Yn  fy  nghalon  i  gael  He, 

Pob  rhyw  loes,  a  phob  rhyw  areholl, 
Pob  rhyw  fflangell  gafodd  e'; 

'Fel  ba'i  mhechodd,  &c. 

Gael  ei  ghvyfo  a'i  wanhau. 

2  O  na  byddai  oriau  my  wyd, 
Yn  ymboathi  ar  oriau'th  boen, 
Fel  y  gall  wyf  fi  gyd  redeg, 

A  cbystuddiau'r  addfwyn  Oen  , 
Fe  gai  mhecliod,  &c. 
Felly'n  fuan  golli  ci  rym. 

3  Arnat  JESU  boed  fy  meddwl. 
Am  dy  gariad  boed  fy  nghan, 
Dyged  swn  dy  ddioddefiadaUj 
Fy  serchiadau  oil  yn  Un  ; 

Mae  dy  gariad,  &c. 

Uwch  y  cly  wodd  neb  erioed, 

i  Golchi  du  gydwybod  aflan, 
Yn  wynach  nag  yw'r  eira  man, 
G  wneudybrwnt  gan  waitb  ddifwynodd^ 
Yn  y  dommen,  fel  y  gwlan  ; 
Pwy  all  fesur,  &c. 
Lied  a  dyfnder  jnaith  dy  ras. 


180 


5  Pechod  3Tna,  cariad  accw, 
Unwaith  fu'n  y  dorian  fawr, 
Ac  er  tr)  med  cedd  y  pechod, 
Cariad  bwysodd  hyd  y  llawr; 

Y  gair  Gorphenwyd,  &c. 
Wnaeth  i'r  dorian  pwysfawr  droi 

6  JESU  nid  oes  terfyn  arnat, 
Mae  cyflawder  mawr  dy  ras, 
Yn  fwy  hdaeth  yn  fwy  dwfn, 
Ganwaith  nac  yw  mhechod  cas ; 

Fyth  yn  anwyl,  &.c, 

Meibion  dynion  mwy  a'th  gar. 


HYMN  230. 

i  "PVEUWCH  hil  SYTthied\g  Adda, 
XJ   Daeth  y  Jubil  fawr  o  hedd, 
Gal  wad  Uawn  sy  i  bawb  o'r  enw, 
1  fwynliau  trag-'wyddol  wledd; 
Bwrdd  yn  Uawn,  yma  a  gawn, 
O  foreu-ddydd  Hyd  brydnhawn. 

Ceisiwch  wisg-oedd  y  briodas, 
Gwisgoedd  hyfryd  hardd  eu  lliw 
Nid  oes  enw  teiiwng  arnynt, 
Ond  cyiiawnder  pur  fy  NUW  ; 
Dewch  yn  awr,  dyrfa  fawr, 
Ac  eisteddwch  yma  i  lawr. 

Mae*r  Efengyl  wen  yn  euro,   \, 

Ac  yn  codi  baner  gras,  ^■ 

Mewn  rhyw  filoedd  o  ardaloedd, 

Ar  y  mynydd,  yn  y  maes  ; 

Y  mae  lief,  bur  y  Nef, 

Yn  cyhoeddi  ei  haeddiant  ef. 

4  Da  i  mi  fod  yr  addewid, 
Wedi  ei  rhoddi  gan  fy  NUW, 
A  bod  gair  o  enau'r  Bvenhin, 
Uv/ch  gelynion  o  bob  ihywi 
T^i  'ddewid  ef,  gadarn  gri^i  ,  • . 
A  arwain  eiddil  j wan  i'r  "S^/ 


181 

5  Minnau'r  gwanna  o'r  pererinioR, 
yn  y  cliwedd  rhof  fy  nhrocd, 
Ar  y  graig  sydd  yn  y  moroedd^ 
y  graig-  g'adarna  a  fu  erioed ; 
Ceidw  hon,  ar  bob  ton, 
Ofnau  drwg-  o  tan  fy  mron. 

HYMN  231. 

J     A   RGLWYDD  anfon  dy  leferydd, 
ZiL  Heddyw  yn  ei  rwysg  a'i  ryni, 
Dang-os  fod  dy  lais  yn  gryfach, 
Nag  gall  dyn  wrthsefyll  ddim  j 
Cerdd  ymlaen,  nefol  dan, 
Cymmer  ynia  feddiant  glan. 

2  TjTed  Jesu  i'r  ardaloedd, 
Lis  teyrnasa  'r  dywyll  n&3, 
N'ad  fod  rhan  o'r  byd  heb  wybod^, 
Am  dy  chwerw  angeu  loes  ; 

Pa  m  bydd  poen,  addfwyn  Oen, 
Am  dano  yn  eitha'r  byd  heb  sen 

3  Daccw  gariad  fel  yr  afon, 
Daccw  heddwch  fel  y  llif, 
Wedi  cannu  fel  yr  eira, 
Frodyr  anwyl  fwy  na  rhif ; 
Gyda  hwy,  caifffcd  mwy, 

F'  enald  heb  na  briw  na  chlwy, 

4  Daccw  'r  ffynnon  wedi  ei  hagor^ 
A  ddisgwyliodd  llawer  oes, 

Yn  awr  yn  llifo  fel  y  grisial, 
O'i  ystlys  sanctaidd  ar  y  groes  5 
Dwfr  a'gwaed,  rvdd  ixchad, 
I'r  pechadur  mwya  gaed. 

'  Minnau  bellach  orfoleddaf, 
Mae  fymywyd  gwerthfawr  iawn, 
V/edi  ei  roddi  yngliydd.i  gadw, 
Mexvn  cyfryngwr  pcrfTaith  Uawn  ; 

Di.tt:on  \  v/,  m:ic  fe'u  Dc  jw. 


182 

C  O  g'wna  iml  brofi  'r  sypplau, 
Hyfryd  ffrwythau  'r  Ganaan  wlad, 
Bias  niaddeuant  pur  a  heddwch, 
Gwleddoedd  hyfryd  ty  fy  Nhad  t 
Dyma  liwy,  y  perlau  mwy, 
A  g-loddiwyd  yn  ei  farwoi  giwy. 

HYMN  232. 

1  TITEL  dyma'r  cyiaill  g-oreu  ga'd 

VV     Mae'n  gan-rnil  gwell aa  mam  na  tli^d;, 
Ymhob  caledi  ifyddloR  y  vr ; 
Mae'n  medru  maddeu  a  cliudJio  bai, 
Ac  o'i  vv  ir  fodd  yn  trug-arhau, 
Wrth  bechaduriaid  gwael  eU'rliAv.-, 

2  Y  «^uvl  a'th  gafrb  gwyn  fyd  hwy, 
''i  ailant  byth  ddymuno  sawy,  ' 

A  I  leiiwi  eu  hesiau  oli  yn  Hon  ; 
Mae  rnoi*  a  thir,  a  da  a  dyn,  ' 
Oil  yn  dy  heddwch  di  dy  hun, 
A  m\yy  nac  a  ftdd  y  ddaear  hoii, 

J  Anghenus  wj'f  bechadur  gwan. 
Am  h3'ij'r\vi'n  t}  nnu  tu  a'r  Ian, 
Yn  gweled  digon  gan  fy  Nuw ; 
.  Trysorau  pe  cawm  ei  mwynhau, 
A  laddai  ngofid  iaddai  ngwae, 
Ac  a  ngwnai'n  llawen  tra  fawn  byv/. 

A'  Mae  yn  ei  glwyfau  drysor  drud, 
I  faddeu  beiau  penna'r  b)d, 
O  flaen  yr  orsedd  bura  sydd ; 
=lsri  all  euogrwydd  yno  ddim, 
Fe  gyll  y  ddeddf  ei  danmiol  rym^ 
Troseddwr  euog'aiffyn  rhydi : 

5  'Does  un  afiendid  unrliyw  fai, 
Nad  yw  eibaeddiant  yn  glanhau, 
Pechodau  dua  gU  wyd  son, 
A  fcddir  yn  yr  afon  fawr, 
Mewn  aniryw  liwiaii  ddaethi  iiiv." 
'    },sUys  addfwyn  Nefol  Ocr. 


183 

Nl  welodd  Ilyccalcl  dyn  erioed, 

Ni  chlywodd  dust  o  dan  y  rhod. 

Am  neb  cytfelyb  iddo  ef ; 

Rhosyn  Suron,  Nefol  yw, 

Pwy  cldatg-an  byth  rinweddau'm  DUW, 

Efe  yw  bywyd  Nef  y  Nef". 

7  Wei  f '  enaid  cerdd  y  ffbrdd  yn  by, 
Yn  union  tu  a  Si  on  fry, 
A  cliadw'Lh  lygaid  at  y  nod; 
Calfaria  fryn  lie  g-\veli'r  groes, 
A'i  haberth  arni  dan  ei  loes, 
R.hyfeddod  mwya'r  Nef  erioed. 

S  Fc  welir  Si-on  fel  y  v/awr, 
Er  tlotted  yw  ei  g-wedd  yn  awr, 
Yn  d'od  o'r  cystudd  mawr  i'r  ian  ; 
Heb  glaf  na  chlwyfus  yn  eu  plith, 
Yn  y  cyfiawnder  dwyibl  t^:y:h, 
Saif  >ni  y  diwedd  yn  ei  rhuu. 

HYMN  233. 

1  /^F'  enaid  dos  ymlaen 

V^     Dy  w'r  bryniau  sydd  g4v  liaH-, 

U.i  gi'onyn  uwcli,  un  gronyn  inwy," 

Na  h wy  a  deithiaist  draw ; . 

Dy  ancrvediniaetli  caetli, 

A'th  of  lau  maitb  y  sy, 

Yn  peri  it'  feddwl  rh'wystrau  ddaw, 

Yn  fwy  nr.'r  rhwystrau  fu. 

2  Ml  wcla  fyrdd  dan  sel, 
Fn'n  ofni  fel  fy  hun  ; 

'N  awr  wedi  dring-o  'r  creig-Iaii  sevthj 
-  ^y*-^  }  '^  nertli  yr  un  ; 
Yn  canu  'r  ochr  draw, 
Heb  arr.ynt  fi-aw  na  phocn, 
■Ganiadau  hj-fryd  Calfari, 
Drxldefaint  addfwyn  Ocn. 

Tioes  fodd  im'  f\  n'd  ymlaen, 
'ioli)io  bob  gelyn  11  vm  ; 


184 

Oni  fyddi  di  yn  niwl  a  than, 
Yn  gledd  a  tharian  im' ; 
A  rhwygo  'r  mor  yn  ddau, 
Palmantu  'r  tywod  man, 
Ac  yna  ei  gaead  ar  fy  bi, 
I  rwystro  Pharao  ymlaen. 

4  Mi  ddlanga  oddi  ar  yr  Aipht, 
Er  llesged  yw  fy  llun, 
A  thi  gai  'r  clod  a*r  mawl  dilytb, 
Yji  gTyno  byth  dy  hun  : 
Ynghyd  a'r  dyrfa  faith, 
O'r  moroedd  ddaeth  i'r  Ian, 
Cawn  seinio  Anthem  bur  ynghyd^ 
Yn  hyfryd  yn  y  man. 


HYMN  234. 

\  "OLANTfFyddlon  Si-ondewch, 
13   A  Uawenhewch  i  gyd, 
Ymlaen  a  chwi  fel  milwyr  da, 
Yn  lion  er  gwaetha'r  Hid ; 
O  hyfryd  ddedwydd  awr, 
Messia  mawr  a  gaed; 
ilenfFych  i'r  dydd  a'r  boreu  daeth., 
Yr  iachawdv/riaeth  rad. 

2  Drachefn  ollawenhewch, 
Chwl  etholedig  ri*, 
Mae'r  oruchafiaeth  wedi  d'od, 
Trwy  GRIST  ein  Piiod  ni : 
Er  cyfeiliorni  'n  hh; 
"awn  dd'od  i  dir  ein  sfwlad  ; 
Henffych  i'r  dydd,  &c. 

2'l^r  ini  golli'r  hedd, 

Ym  Mharadwysaidd  wiw, 
A  bod  yn  fyr  o  gadw'r  fraint, 
Myn'd  tan'ddigofaint  DUW  : 
Ni  gawsom  h.*d  y  wraig, 
Yn  gadarn  srrai'g  i'n  traed  ; 
iieniu'Vch  i'r  dydd,  -?- 


185 

4  Adilewld  gafwyd  do, 
'Nol  ini  syi't!,i.)  ymhell, 
Arfaethol  ras,  hawl  ini  roed, 
Ga'wd  ar  g-yfammod  g'well : 
Mae'r  sylfiicn  yn  ddigryn, 
Ni  choliir  un  o'r  had  ; 

Henftych  i'r  dydd,  8cc. 

5  Er  gwaetha  satan  sydd, 
Yn  temtio  ddydd  a  r.bs; 

Mae  g-enym  hawl  i'r  trysor  da, 
Sy'n  para  o  oes  i  oes  : 
Ffbrdd  newydd  gafwyd  do, 
I  deithio  aty  Tad; 

Henflych  i'r  dydd,  8cc. 

HYMN  235. 

1   r\  AGORfyllygaidi  welcd, 
V-/   Dirgelwch  dy  arfaeth  a*th  air, 
Mae'n  well  i  mi  gyfraith  dy  enau, 
Na  miloedd  o  arian  ac  aur  ; 
Y  ddaear  a'n  dan  a'i  thrysorau, 
O'ld  g-eiriau  fy  NUW  fydd  yr  un»    . 


tooc 

y,?: 


Fy  Mhrynwr  yn  DDUW  ac  yiVDdyn 

Rhyfeddod  a  beru'n  ddiddarfod, 
Yvv'r  ffordd  a  gymmerodd  efe, 
I  gadw  pechadiir  colledig, 
Trwy  farw  ei  hun  yn  ei  le  ! 
Fe  saf'odd  fy  Mrenlun  ei  hunan, 
Gorchfj'godd  awdardod  y  ddraig, 
Ein  Samson  galluog  ni  ydyw  ; 
O  caned  preswylwyr  y  graig. 

Daetli  blwyddyn  y  caethion  i  ganu» 
Doed  meibion  y  gaethglud  ynghyd, 
Ni  geiniwn  trwy'r  Nefoedd  a'l'  ddaear, 
Ogohiant  i  Brynwr  y  byd  : 
Mae  Brenhin  y  Net' yn  y  fyddin, 
Cwae  satan  a'i  filwyr  y'n  awr, 
Trugaredd  ahedd  sy'n  teyrnasu, 
OgonianttrwyV  Nefoedd  a'r  Jlawr. 


186 

4  Y  Hew  0  hvyth  Juda,  gorclifygt)dcl. 
Pa  elj-n  all  sefyll  o'i  flaen  ? 
Mae  Si-on  yn  teithio  tu  ag  adre, 
Mewn  cerbyd  dychrynllyd  o  dan  : 
Bydd  miloedd  o  saint  ac  Angj'lion, 
Yn  dorf  ogoneddus  ynghyd, 
Yn  canu  rliyw  Anthem  drag'wyddol, 
O  ogoniant  i  Brynw?  y  byd.     - 

HYMN  236. 

1  TV/r  AE  lluoedd  maith  ymlaen, 
iVX  'N  awr  o'u  carcharau  ^n  rhydd, 
A  gorfoleddu  maen', 

OH  wedi  cael  y  dydd  : 
I'r  Ian  i'r  Ian  diangasant  hwy, 
Yn  61  eu  traed  y  sengwn  mwy. 

2  Gadawn  y  byd  yn  61, 

Y.byd  y  cawsom  wae, 
y  byiag.sydd  bob  dydd, 
Yn  ceifio  'a  llwfibau : 
^  .  Ni  v>'elwn  wlad  rhwng  ser  y  Ncf, 
.  .   "Sy  fil.o  -weithiau  'n  well  nac  ef. 

,  .5  Csfwnla'dio  i  mewn  i  fysg, 
.      ■      Y  rliai.y  clywsom  sbn  ; 
jGsLRnasant.  bav/b  ei  \visg, 
■,  '    'Yri  nwyfol  waed  yr  Oen  ; 
-     'Jltgwledda  'n  lion  heb  ddiw^edd  mwy, 
;  Tn  bur  yn  eu  cwmpeini  hwy, 

4  Cawnwerd  yr  addfwyn  Oen, 

Fn  farvv  ar  y  bryn, 
Yn  raedi  o  ffrwyth  ei  boen, 

Yn  hyfryd  y  pryd  hyn  :  ■  '  .'.l 

'  JvTddiynau  heb  i5[f  yn  canu  yngbyd;;  ;'^ 
i'i-  liwn  fu  farvv  dros  y  byd. 

$  Fe  gan  'trfeddion  gias, 
\     ^  Ar  foreu  gias  a  dd^aw^; 
Wrth  "wekd  boddr 'r  Aipht, 
A;lr8V7ttiaUj*r  ochr  draw ; 


187 

Fy  en  aid  'he'd  i  ben  y  bryn, 

I  wel'd  y  concwest  rhyfedd  Iijni, 

6  Caf  wel'd  lorddonen  faith, 

Yn  dal  ei  dyfroedd  du, 
I'm  dwyn  i  ben  fy  nhaith, 

Yr  etlfeddiaeth  fry  : 
Pa'm  r'ofnai  lu  ?  mi  af  ymlaen, 
I'r  Ganaan  wiw  trwy  ddw"r  a  tliao. 

HYMN  22,7. 
DlogeLVJch  yp.g  NGHRIST. 

1  A   RGLWYDDgrasol  dyrogymmorthj 
JL\,     I  gylioeddi  etto  i  ma's, 
Ddyfnder  calon  dyn  truenus, 

Ac  anfeidrol  olud  gras. 
Fel  b*o  dyfnder,  fel  b'o  dyfnder, 
Fyth  am  ddyfnder  yn  cael  son , 

2  O's  trwy  filoedd  o  gystuddiau, 

Rhaid  im'  etto  fentro  •mlaen  ; 
Yn  dy  allu  af  trwy'r  d}^roedd, 

Yn  dy  allu  af  trwy'r  tan;  _, 
Noddfai  mi,  Cfc. 

Bydd  dy  hunan,  Arglwydd  uiawr, 

3  Tan  dy  gysgod,  Craig- yr  oesoedd, 

Yn  g-yssurus  g-allaf  fyw; 
Fy  unig  g}'ssur  tan  y  nefoedd 

Yw  dy  fed  i  mi  yn  Ddaw, 
Digon  i  mi,  C-'c. 

ifw  dy  wyneb  gwridog  gwyn. 

4  i)ai  fy  yspryd  yn  y  rhyfel, 
,   i3al  fy  llygaid  arnat  ti ; 

T^rt  -dy  aden  galhif  ganu,  '. 

a  re  hfygu'r  lie  vvaidd  lu  ; 
'  uria,  C?c. 
i:.i.to  i'r  frwydyr  yn  dy.  law. 

'v'riddfa'i  jni.y.n  y.  *storom 
.'-.ostAigiwyd^,  by4  yn  hyn  , 


188 

AmddifTynfa  yn  y  frwydyr, 
Maeddaist  dioswyf  ar  y  bi*yn 

Tan  dv  g'vsg'od,  C-'C, 
Ffojlfrha^y  Uidafydd. 


^I 


HYMN  238. 
Rhed'Vich  fel  y  caffoch  Afael. 

'R  ddaear  a'i  gwagedd, 
Ni  ganwyn  yii  iach. 
Awn  drosyr  lorddonen. 

Oil  'mhen  gronyn  bach  ; 
Ni  redwn  yr  yrfa, 

Trvvy  ddy  froedd  a  than, 
Mae'r  goron  a'r  pulmwydd, 

A'n  Priod  o'n  bla'n, 

2  Farwel  dai  a  thiroedd, 

Ac  arian  ac  aur, 
Trysorau  sy'n  darfod, 

Ni  gawsom  Fab  Mair ; 
Y  mac  pob  avvdurdod, 

Trwy 'r  nefoedd  a'r  llawr, 
Yn  Haw  ein  Hanwylyd, 

Ardderchog  yn  awr. 

3  O  ddydd  i  ddydd  yma, 

Mae  drain  yn  ein  nytb, 
I'n  gyrrui'r  deyrnas, 

Bar'tow'd  i  ni  byth  ; 
Melusach  croes  lesu, 

Na  choron  y  byd, 
Ei  wyneb  yw'r  nefoedd, 

Bereiddlon  i  gyd. 


Yr  a  Seivon  yn  ddim, 
Mae  hitl^au'n  gorchfygn, 

Yn  'chwai^.eg  ei  grym  ; 
Mae'r  mor  a'r  lorddonc:^ 

A'r  Jiaul  yn  ddi-boen 
Yn  chwari^e  o  oclior, 

rriodag-fprc])  yr  Ocr 


189 

5  Ffarwel  i  anrhydedd, 

I  esmwythder  y  byd, 
Pleserau  sy'n  darfod, 

Ffarwel  i  chwi  gyd  ; 
Gwenhicithwyr  a  thwyliwyr, 

Ti-igolion  y  Ihvch, 
Ni  g-awsom  y  Cyfaill, 

A'ch  maeddodd  o'r  trwch. 

HYMN  239. 

Digonolr^vjyd  Aberth  Crist. 

i  T?Y  en  aid  a  lewygai, 
-I?       Ni  allwn  godi  mhen, 
Oni  b'ai'r  un  a  dalodd 

Fy  nyled  ar  y  pren  ; 
'Does  dim  a  gliria  'ogrwydd 

Pechod  dynol-ryw, 
Ond  gwaed  y  cyfiawn  hwnnw 

Fu  farw  i  ni  gael  byw. 

2  Ei  'nabod  ef  yw'r  bywyd, 

Trag'wyddol  fywyd  yw, 
Gwir  iechyd  a  happusrwydd, 

Gogoniant  dynol-ryw ; 
Yng  ngwedd  ei  wyneb  siriol 

Tangnefedd  i  mi'n  awr, 
Na  allaf  ddatgan  allau 

I  drag'wyddoldeb  inawr- 

.  o  Y  Cyfaill  goreu  welodd 

Fy  en  aid  y\v  e'n  wir, 
Fe'm  prynodd  ar  Galfaria 

Tan  eiiha  poen  a  chiir  ; 
Fe  fethodd  dae'r  ac  ufFern, 

A'r  nefoedd  faith  ei  iiun, 
Ddifetha  dim  o'r  cariad 

Yng  nghalon  Duw  at  ddyn. 

■*  Y  dafnau  gwaed  a  cbwysodd 
^f  drosgm  ar  y  llawr, 
:y-''\  c'-Tfel  eu  dadleu'n  uchel 
'  >  nsien^.faingc  yn  ^v/r  ; 


>i3:C3iA»^. 


190 

O'r  grotli  i  ben  Calfaria 

Ei'  ddioddelTiint  ef 
Sy'n  cael  ei  bledio  droswyf 

Yn^  n^hanoi  nef  y  nef. 

Er  g-waetha'r  maen  a'r  g-wiiwyr 

Cyfododd'Iesu'n  fvw, 
Daeth  yn  ei  law  alluog- 

A  phs.rd\vn  dynol-ryw  ; 
Gwnaeth  etifeddion  ufferni 

Yn  etifeddion  nef, 
Fy  enaid  bvlh  na  thawed 

A  cbanu  iddo  ef, 

C  Fc'i  g-wellr  ai*  y  cwmmv.'l 

Yn  dyfod  cyn  b'o  bir, 
A'i  dde dv/y dd  waredi,^ion, 

Ffrwytii  ei  ddioddefaint  pur; 
Eydd  Gog^ledd,  De'  a  Dwyrain, 

Gorilewin  faith  yn  un, 
OH  yn  eii  erynau  gwynion 

Yn  moli  Mab  y  dyn. 

.     HYMN  240. 
Crist  yn  Ijryndi  oni pan  oeddpob  pctUyn  pa 


1  deilwn.^-  a  bob  clod. 


1  "I7  Y  Now,  a'm  Tad  trn^^aropr, 
A       Sydf 
Khyfeddol  fn  dy  ofal, 

Am  danaf  fi  erioed  ; 
Mewn  myrdd  o  g-yfyrig-dcrai:. 

Ti  fuost  ini'  yn  Ffrynd, 
Pan  oedd  pob  peth  yn  pallu, 

O  m  golwg  wcdi  ir.yn'd. 

2  'K-wyt  tl  yn  llawn.tostari, 

At  brchaduriaid  g-wael, 
Tostuviaist  wrth  Manasse, 

Tosturiaist  ti  wrth  Satd  ; 
?J  -irdden  f^^.lch  g-ythreulig-, 

Y  hechadurt s  fa  wr, 
*l'-)stV-na  wi'thyf  finnan, 

Y"  ^waetha*  c  Iwch  y  llawr. 


191 

2  'Rwj-'n  cofio  Bartimens^ 

Yn  llefain  ar  dy  ol, 
Yn  g-waeddu  am  ei  olwg*, 

Ynnillodd  hwnnw'r  gol, 
Rhoest  iddo  ei  ddymuniad 

A  liefyd  lawer  nnvy, 
O  madden  !  maddeu  i  mlnnau, 

A  chuddia  fi  'n  dy  glwy'. 

4  Cyfaddef  'r  ydwyf  Arglwydd, 

Y  g"osp  yn  llai  na'm  bai, 
A'th  fod  di  mcwn  cyfynder 

Yn  arfer  trug-arhau ; 
Trug-aredd  rbo  im'  etto, 

Bechadur  gwael  ei  lun, 
A  chymmer  y  gogoniant 

I  gyd  i  ti  dy  hun. 

5  O  gwel^fi  yn  fy  nghystudd  ! 

Dy  wacl  anufudd  was, 
Yn  griddfctn  am  drugaredd, 

Yn  brefu  am  dy  ras, 
A  hollol  waredigaeth 

Q'm  holl  drueni  trist^ 
A  chalon  rydd  i  garu 

A  chanmol  lesu  Grist, 

6  Mae  hiraeth  yn  fy  nghalon 

Am  wel'd  y  saint  i  gyd, 
'Rwy'n  profi  mwy  o  hiraeth 

Am  wel'd  fy  Mhrynwr  driid  ; 
Rho  wel'd  dy  v.-yneb  gwridog' 

A  pbroii'th  nefol  hedd, 
Cyn  i  mi  orwedd  obr}^ 

Yn  nhy  wyll  byrth  y  faedd. 

7  Gvvasgara'r  tew  gymmylau 

Oddi  yma  i  dy  fy  Xhad, 
Datguddia  i  mi  beunydd 

Y  iechydwriaeth  rad ; 
O  dywed  wi'th  fy  enaid, 

Mai  ti.byth  vw  fv  rhan, 
=5?  oaf  fvnedindhelaetb. 


192 

8  O  Dduw  !  'rwyf  am  g-ael  gwylood 

A  alwyd  fi  erio'd, 
O's  wyf  yn  un  o'th  ddefaid, 

Datguddia  im'  dy  nod ; 
O  dywed  air  dy  hunan 

Wrth  f  enaid  chvyfus  trist, 
Dy  fod  yn  maddeu'm  beiau 

Yng  nghlwyfau  lesu  Grist. 

HYMN  242. 
Tmffrosty  PERERINIOK. 
1  "ITT" EL,  dyma'r  Pererinion  dewr, 
YV       Achubwyd  yn  y  'stormydd  mawr 
Dan  Sinai  fe'u  cynhaliwyd  hwy, 
P vvy  elyn  a'u  gorchfyga  mwy  ? 

:3^  Dyma'r  rliai  garodd  Duw  cyn  byd, 
'  Ac  yn  eu  carci  mae  o  hyd ; 
.. ,  Yn  rkad  maddeuodd  beiau'r  rhai'n, 
A'i'gwisgodd  oil  a  liiain  main. 

5  A  gwaed  yr  Oen  eu  prynu  wna'w'd, 
Eu  l\enwau  ymhlith  y  saint  a  ga'w'd ; 
Vxwy  a  gyfrifwyd  yn  ddilai, 
G  rif  y  bendigedig  vai. 

4  lesuyw  eu  Ffrynd,  a'u  Prynwr  drud, 
Eu  Twr  a'u  Trysor  yn  y  byd  ; 

Ea  harch  fe'u  caria  maes  o  law, 
Yn  ddiogel  trwy  farwolaeth  draw. 

5  Pvvy  fatter  yw  i  rhai'n  i  gyd, 
Gael  eu  dirmygu  gan  y  byd  ; 

Eu  henwau  da,  a'u  parch,  a'u  bri, 
Sy'  'nghadw  yn  y  nefoedd  fry. 


a 


HYMN  243. 
Syre^  ni  a  eivyilysiem  vjeledjr  Jj 
SSU,  difyrr-wch  fy  enaid  drud. 
Yw  edrrjh  ar  dy  wedd, 
A  r  ^>^  >p.  llyth'rennau  dy  •-"'^■^v  r»iMv 
yd  acyiibed'^.' 


193 

2  O  cae  fy  llygaid  rhag  Im'  wel'd 
Pleserau  gwag  y  byd, 

Ac  i  mi  wyi-o  byth  oddiar 
Dy  Iwybrau  gwerthfawr  drud. 

3  *Does  gennyf  ond  dy  allu  mawr, 
I'm  nerthu  i  fyn'd  ymla*n  ; 

Dy  iachawdwriaeth  yw  fy  ngrym, 
Fy  nghongcwest  a  fy  nghan. 

4  Melusach  nag  yw  y  diiiau  mel, 
Yw  munud  o'th  fwynhau, 

Ac  nid  oes  gynnyf  bleser  sydd, 
Ond  hynny  yn  parhau. 

HYMN  244. 
Ttnofjn  am  yr  lESU. 

1  T>  WY  'n  edrych  dros  y  bryniau  pel», 
XV     Am  danat  bob  yr  awr ; 
Tyr'd,  fy  Anwylyd,  mae'n  liwyrhati., 

A'm  haul  bron  mjTi'd  i  lawr. 

2  Trodd  fy  nghariadau  oil  i  gydy 

'Nawr  yn  anff3'ddlon  im' ; 
Ond  yr  wyf  finnau*n  hyfryd  glaf 
O  gariad  mwy  ei  rym. 

3  Cariad  na 'nabu  plant  y  11a wr,  . 

'Mo'i  rinwedd  nag  o'i  ras, 
Ac  sydd  yn  sugno'm  serch  a'rabryd, 
O'rcreadur  oil  i  ma's. 

KYMN  245. 
HAUL  CTFIAWNDER  ynnesaK. 
1     A   ETH  heibio'r  gauaf  chwerwdu- 
Jl\.     Y  'storom  oer  a'r  gwlaw; 
Ac  fe  nesaodd,  ac  fe  nesaodd, 
Ac  fe  nesaodd  hyfryd  haul 
Cyfiawnder  pur  gerllaw. 

'  Fe  wnaeth  ei  babell  yn  eln  pUth, 
A^i  ^resenncldeb  sy* 

R 


/.  J I 


194 

Yn  tpol  pob  cystttdd  chwei'w  loes 
Yn  hyfryd  hedd  i  ni, 

3  Fe  welwy'd  blodau  ar  y  dda*r, 

Grasifsau  pur  y  nef; 
OH  yn  aroglu'n  beraidd  iawn, 
Oddi  wrth  ei  wisgoedd  ef. 

4  Mae  durtur  yr  efengyl  fwyn, 

Yn  llanw  bro  a  bryn  ; 
O  dewch  a  dringwn  fynu  fry, 
'Nawr  g-yd  a'r  awel  byn. 


HYMN  246. 
Bisgviyliad  atn  y  Flnayddyn  gyintneradiuy, 

1  nn  AN  fy  maich  yr  wyfyn  griddfan, 

JL        Disgwyl  amser  i  ryddhau  ; 
Disgwyl  fy  mhecbodau  i  dreulio, 

Etto  mechod  sy'n  parhau ; 
Disgwyl  caf  gasineb  hoUol, 

Carief  fy  addunedau  i'r  dydd  ; 
Etto  finnau  yn  y  gadwyn, 

Ac  yn  methu  m}  n'd  yn  rhydd. 

2  O  na  chlyvvn  yr  udgorn  arian, 

Ryw  bryd  yn  rboi  bloedd  i  ma's, 
Ac  yn  cyhoeddi  i  f  *  enaid  llwythog, 

Heddwch  amaddeuol  ras ; 
O  na  ddeuRi  nerth  i  wared, 

Fel  Uifeiriant  mawr  ei  rym  ! 
Pel  na  allai'm  nwydau  pennaf, 

Bellach  i'w  vrrth-sefyll  ddim. 

3  Mi  ro'wn  fydoedd  maith,  pe  meddwn. 

Am  gael  gweled  torri  lawr 
Bethau  ag  sy'n  myn'd  a  meddwl 

Fil  o  weithiau  yn  yr  awr  : 
Trais  a  gorchest  sydd  ar  fy  ysprjd, 

Cryf  yw'm  gelyn,  minnau'n  waiV- 
Addfwyn  Oen,  yn  fuan  brysia. 

Help  fi  o'r  pydew  byn  i'r  Ian 


HYMN  247. 
Adde%:ldion  o^r  NEFOEDD. 

MAE  addewldion  nef'o'm  hocLor, 
Fod  fy  lesu  yn  Ffrynd  i'r  gvWiU 
O'r  pyde\vau  dwg  ei  hunan 

Garcharorion  llesg-  i'r  Ian  : 
ToiT  y  bolltau  pves  yn  g-andryll, 

Tynn  y  barrau  hen^rn  yn  ol ; 
Gad  fy  enaid  o'r  dyfnderoedd 
'Hedeg-  yna  i  dy  gol. 

2  Nld  wy'n  haeddu  dim  trugareddj 

Tro'js  fv  nghefen  ar  y  nef; 
A  chofleidiais  fy  eilunod, 

'Nol  meddiannu  ei  gariau  ef : 
Gwevthais  drysor  mwy  na'r  ddaear 

Am  bleserau  munud  awr, 
Ac  'rwyf  bron  a  thorri  nghalon, 

Am  ei  heddwch  ef  yn  awr. 

3  Ettc  un-waith  mi  cTdyrchsfs^^ — -^i-*-*. 

Un  ochenaid  tu  a'r  nef; 
Ac  a  wylaf  ddagi-pu  'n  hidil. 

Am  ei  bresennoldeb  ef : 
Pwy  a  wyr  na  wrendy  clustiau 

Yr  hwii  a  greodd  ddaear  a  nen^ 
Ac  y  daw  fy  nymuniadau 

Trist  hiraethlon  oil  i  ben. 


HYMN  248. 

Credu  yiig  .NGHRIS 1 . 

1  IV/r  A.E  holi  gaviadaii'r  ddaear  Lo. 
JLVJL  Fy  ngado  i  yn  gyttun  ; 
Ond  mae  fy  Anwylyd  innau'n  well. 
Fyrddiynau  maith  n^jjun, 

?  Ac  er  fod  mil  a  lav/eril;:i, 
Gael  sangi  ar  f;;  m!ien  ; 
Mae  fy  ngriddfanii au  innau'n  rhe^.. 
Yh'dringo  tu  Vr  r<?n. 


196 

S  Er  ofni  beiau  fy  neheulaw, 
Ry  w  awr  i  dorri  ma's  ; 
Etto  'rwy'n  credu  geiriau'r  ne*^ 
Mae  trech  y w  dwyfol  ras. 

4  Mi  gredaf  er  mor  hwyred  yw, 

Caf  gong-cwest  ar  fy  mai ; 
Ac  am  fod  lesu  yn  gadarn  un. 
Mi  beidiaf  liwfrhau. 

5  Tan  gredu  mi  anturia  'mlaen, 

Crediniaeth  y  w  fy  ngrym  i 
A  than  awelon  cadarn  gred, 
N'  all  fy  mhechodddim. 


HYMN  249. 
Hiraeth  am  fod  tan  ar-weiniadyr  YSPRTD 
\  T>ERERIN  wvf  mewn  anial  dir, 
JT   Yn^--;^-2;:LaatnraTr;    ~ 
AC  yr  wy'n  disgwyl  bob  yr  awr, 
Fod  ty  fy  Nhad  gcrllaw. 

2  Acmi  dybyg-af  clywaf  swn  <,■ 

Nefolaidd  rai  o'm  blaen, 
Wedi  conge wero  a  myn'd  trwy 
Dy'mhestloedd  dwr  a  than. 

3  ^vr'd  Yspvyd  sanctaidd  ledia'r  ffordd, 

Bydd  i  mi'n  niwl  a  than  ; 
Ni  cherddai'n  gy\vir  banner  cam, 
Ne's  elost  o  fy  mlaen. 

4  Mi  wryra  vveithiaii  ar  y  dde% 

Ac  ar  yr  asswy  law. 
Am  hynriy  arwain  (gam  a  cham) 
Fi  i'r  baradwys  draw. 

5  Maelriraeth  arnaf  am  y  wlad 

Lie  maey.torfeydd  di-ri' } 
Yn  canuV  antbem'  ddyddiau  *u  hoes. 
Am  angeu  Calftri. 


197 

HYMN  250. 

Ac  J  mce^r  Tspryd  a'r  Briodas-ferchyn  tlyuei^ 
Tyred. 

1  nn  YR'D  Arglwydd,  U'th  adde^vid  rad, 

X        Par  eiriau'r  nef  i  ben  ; 
Dyddlau  fy  rhydd-did  ro'w'd  tan  sel, 
Yn  llyfr  mawr  y  nen. 

2  Mao  dyddiau  grlddfan  1  mi'n  hir, 

Caethiwed  Babel  fawr  ; 
O  na  chawn  deimlo'r  Jiibil  fwyn, 
Yn  agor  dorau'r  wawr  ! 

2  Ac  O  !  na  throry  barrau  pres, 
A'r  bolltydd  heiyrn  yn  ol ; 
Fel  cawn  ni  gadw  cariad  pur, 
A  heddwch  yn  fy  nghol. 

4  Mi  awn  tu  if  Seion  ar  y  wawr. 

Lie  bues  gynt  yn  byw  ; 
Ac  ni  chymmerwn  g-wmp'ni  im' 
Yn  unig  ond  fy  Nuw. 

5  Tybygwn  pe  b'ai'm  troed  yn  rhydd, 

Maes  o'r  caethiwed  hyn, 
Ni  wna'vvn  ond  canu  fyth  tra  f *  wyf, 
Am  ras  Calfaria  fryn. 


HYMN  251. 
O  /  deuvich  i'r  Byfroedd. 


^E 


WN  bechaduriaid  at  y  dwfi' . 
A  darddodd  ar  y  bryii  ;  . 
Ac  ni  gawn  diachdio  fyth  heb  drai, 
O'r  afon  loyw  hyn. 

'2  Mae  yma  drugareddau  rliad 
I'r  tlawd  a'r  llariuidd  rai, 
A  rhj-Av  fendithion  maith  yn 'Stjdr, 

Sydd  fythol  yn  parhau.      / . 
H  2 


198 

3  'Does  yma  elsiau  fyth  yn  bod 
Trysorau  gras  yn  llawn, 
Er  maint  yryfed  a'r  g-lanhau 
O  foreu  hyd  brydnhawn. 


^F 


HYMN  252. 
CRIST  yvify  MHRYNWR. 
E  flinodd  f  enald  bach  ynghri» 


A  dwndwr  oer  y  byd  ; 
Ond  mae  difyrrwch  lawer  mwy, 
Gaift'hollol  lanw  mryd. 

2  Nid  yw  trysorau'r  India  bell, 

A  chyfoeth  maith  Peru, 
Ond  rhy w  ddisylwedd  sorbd  gvvaei, 
I'w  pwyso  a  fy  Nu\r. 

3  Mae  yn  ei  heddwch  bethau  mwy 

Na  fedd  y  byd  yn  un  ; 
A  phrawf  o'i  g-ariad  ydyvr'r  fraint 
Oiuchaf  gafodd  dyn. 

HYMN  253. 
Canys  BACHGEN  a  aned  i  ni,  &c. 

1  T3  ACHGEN  a  aned,  Mab  ro'vv'd  in», 
X)     Ei  enw  sy'n  Rhyfeddol ; 

Ar  ei  ysg-wydd  ef  llywodraeth  ga'd, 
Duw  cadarn.  Tad  trag-'wyddol. 

2  Chwilio  ej  Berson  hardd  a*i  waith 

Sy'n  orchwyl  maith  anfeidrolj 
Gelwir  yma  ac  yn  y  nef, 
Ei  enw  ef  Rhyfeddol. 

3  Dehon^lwch  hyn  ddysg-edig  rai, 

Rbyfeddu  mae'r  ccnhedloedd, 
P'odd  g-a'l'sai  Main  ei  gynnwys  ef, 
Na  chynnwys  nef  y  nefoedd. 

•i  Dmv  mriwr,  Greawdwr  dw'rathii' 
1.^:161  ei  wir  genhedlu, . 


199 

liran  Forwyn  wnaethpwyd  ganddo  el  hun, 
Fy  enaid  sy'n  rhyfeddu. 

5  Mae  holl  ddoethineb  Duw  }Tighyd, 
Yn  cwrddid  yn  ei  Berson  ; 
Nid  rhyfedd  bod  myrddiynau'r  nef 
Yn  ei  foli  e^yn  g-^sson, 

■    HYMN  254. 

1  '^TI  phery  ddim  yn  hir, 
-LN      Y  ddu  d\  mhestlog-  nos, 
Ni  appwyntiwyd  oesoedd  maitb, 

I  neb  i  g-ario'r  groes  ; 
Mae'r  hyfryd  wawr,  sy'n  g-'leuo  draw, 
Yn  d'weyd  fod  boreu  biaf  ger  llaw. 

2  Mi  wela'r  cwmmwl  du, 

Yn  awr  ymron  a  fToi, 
A  g-wynt  y  gog-ledd  «y, 

Ychs  dig-  bach  yn  troi ; 
'Nol  temmestl  fawr,  daw  yn  y  man, 
Ryw  hyfryd  hia  ar  f '  enaid  gwan., 

3  Mi  fydda'n  llawen  iawn, 

A  ngofid  tan  fy  iihraed, 
O  foreu  hyd  brydnhawn. 

Tan  aden  t^wir  fwynhad; 
'Does  arall  ddim,  ond  nerth  dy  rad, 
A'm  tyn  i'n  Ian  i  dy  fy  Nhad. 

4.  O  na  allwn  roddi  'mhwys, 

Ar  dy  ardderchog-  law, 
A  gado  i  gystudd  dd'od, 

Oddi  yma  ac  o  draw  ; 
A  byw  tan  nawud,  y  dwyfol  waedj 
Yngolwg  hyfiyd  dy  fy  Nt»ad. 

5  Noddfa  pechad-.ir  trist. 

Tan  bob  dryUiedig  friw, 

A  phvvys  euogrwydd  llyra, 

Yn  u'nig  yw  fy  NUW  : 

'Does  enw  i'w  guel,  o  dan  y  Nef, 

7n  uuig  ond  ei  Jiaw  of. 


200 

6^0  ffynnon  fawr  o  hcdd, 

0  anchwiliadwy  for, 
Sy'n  cynnvvys  ynddo  ei  hun, 

Ry  w  an  herfynol  stor  : 
Bydd  miloedd  maith,  jn  canu'n  lion, 
Drag'wyddof  Anthem  ger  ei  fron. 

7  Ymgrymed  pawb  i  lawr, 

1  Enw'r  addfwyn  Oen, 
Yr  Enw  mwya'  mawr, 

Erioed  a  glwrd  s6n  ; 
Y  cBd  y  mawl,  y  parch  a'r  br", 
Fo  byth  i  Enw'n  Harglwydd  ni. 


'I 


HYMN  255. 

ACHAWDWR  dynolryw, 
Tydi  yn  unig  yw, 

Fy  Mugail  fla : 
Mae  angeu'r  groes  yn  Uawn, 
O  bob  rhinweddol  ddawn, 
A  ffrvvythau  melys  iawn, 

Rhai'n  a'm  iacha. 

2  Gwna  f  en  aid  bach  ynglyn, 
DUW  wrthyt  ti  dy  hun, 

I'th  wii-  fwynhau ; 
Ac  yna  gallaf  fyvr. 
Tan  g-ystudd  o  bob  rhyw, 
Mewn  Uawn  dawehvch  gwiw, 

Byth  i  barhau. 

3  Arhosaf  ddydd  anos, 
Byih  bellach  tan  dy  groes, 

I'th  wir  fwyrhau  : 
Mi  wn  mai'r  taliad  hyn, 
Wnaed  av  Galf.u-ia  f<  yn, 
A'm  caHnai  oil  yn  w^n, 

Oddiwrth  fy  raai. 

4  O  ffynnon  werthfawr  rad, 
Yr  atbn  fawr  o  waed, 

Ar  Galfari; 


201 

Dylifa  i  lav/r  i'r  byd, 
A  chudd  fy  meiau  i  gvd, 
Yn  nyfnder  cariad  drud, 
Dy  haeddiant  cu. 

5  O  tjTed  a-^vdwr  hedd, 

A  tbyn  ni  mewn  i'r  wiedd, 

O'r  pydew  prudd  ; 
Ein  henaid  griddfan  mae. 
Am  gael  ei  wif  iachaii 
O'th  ras  tyr'd  yiiia'n  glau, 

A  rho  ni'n  rhydd. 

6  Mae  torf  aneirif  fawr, 
Yn  ddisglaer  fel  y  wawr, 

'Navvr  yn  y  NeT; 
Trwy  ganol  gwawd  a  Hid, 
A  gwrth'nebiadau  'r  byd, 
Ac  angeu  gl's  yngbyd, 

A'i  carodd  ef. 

Y  gwelir  saint  am  hyn, 

Dydd  sy'n  nesau  : 
Caniadau  am  ei  glwy, 
Fydd  eu  caniadau  hwy, 
A'r  rhei'ny  fyddant  mwy, 

Byth  i  barhau. 

HYMN  256. 

1  1^  TYRED  Arglv/ydd  mawr, 
V^    Dyhidla  o'r  Nef  i  lawr, 

Ga\rodydd  pur ; 
Fel  byddo  i'r  egin  grawn, 
Forea-dd;,dd  a  pbndnhawn, 
I  darddu'n  be-aidd  iawn, 

O'r  anial  difr. 

2  Ac  er  nad  wyf  ond  gwan, 
Os  deli  di  fi'r  Ian, 

Ni'm  maeddir  ddim ; 
Mae.  iKTth  dy  fralch  yn  fwy^ 


202 

Ka*u  holl  fvdclinoedd  hwy, 
Sy'n  rhoddi  i  mi  glwy, 
'Er  maint  eu  grym. 

3  Fy  meiau  f4ch  a  mawr, 
Sydd  raid  e\i  cael  i  lawr> 

Cyn  byddo  hir ; 
Fe  fynn  cyfreithiau'r  Nc', 
1  djnnu'r  llygad  de', 
A  thorri'r  fraich  o'i  lie, 

Ei  air  sydd  wir, 

4  Y  g-eirlau  oil  i  gyd, 
Ro'ist  i  mi  o  brjd  i  bryd, 

Sydd  felys  iawn  : 
Gad  i  mi  glyvved  Uef, 
Pciciddiaf  sain  y  Nef, 
Efengyl  t^adarn  gref, 

Ai  iicfFuith  llawn. 

3  Ni  g'erddwn  tu  a'r  wlad, 
^W.'casodd  dv,'3'fol  wttccJ, 

Y  m^ie  gev  Haw  : 
Ctiwn  oleu'r  Golofn  dan, 
I'n  dvvy«  trwy'r  nior  yn  Ian, 


A,- 


ni  g'uwn  seinio  can. 


Y)  ochr-  draw. 

6  R^o  gymmortli  1  mi  fvw, 
Ta  '.  'akn  bur  fy  NUW, 

M^wn  lioches  wu- ; 
Ac  yaa  mi  31"  yn  hy, 
Trwy  luoedd  creulon  cry. 
Lie  mae  fy  lESU  cu, 

Cyn  byddo  Llr. 

7  Ma.e  hcddyw  yn  y  Nef, 
Fy  vddiynau  gyd    g  ef, 

Yn  canu  ei  glod  : 
Eowch  dringwn  tu  a'r  kn,. 
Caw»i  feddu  yn  y  man, 
Yi-  a  *lal  ddacth  i'n  vban 

Hyfi-yda  ericed. 


203 

HYMN  257. 

1  T^EWYDDION  brSf  a  ddaetli  i'n  bro, 
xN  Hwy  liaedden'  gael  eu  dwyn  ar  go% 
Mae'r  JESU  wedi  cael  y  dydd, 

Caiff  carcharorioa  fyn'd  yii  rhydd, 

2  Mae  JESU  GRIST  o'n  hochr  ni, 
Fe  goUodd  ef  ei  waed  yn  Hi ; 

Trwy  I'inwedd  hwn,  fe'n  dwg  yn  iacb, 
I'r  ocbr  draw  'mhen  gronyn  bach. 

3  Fy  JESU  g-arai  bellach  mwy, 
Dioddefodd  drosof  farwol  glwy ; 
Fy  Mhriod  hynod  yw  o  hyd, 
A'm  cyfaill  goreu  yn  y  byd. 

4  Doed  iel  y  del,  mi  a'i  cara  o  hyd, 
Dan  bob  rhyw  drallod  yn  y  byd  ; 
Yn  angeu  du,  a'r  farn  a  ddaw, 

Mi  a'i  cara  i  drag' wyddoldeb draw. 

5  Pan'syrthio  'r  sir  fel  ffigys  ir. 
Pan  ferwo  'r  m6r,  pan  losgo  'r  tir  ; 
Pan  droir  yr  haul,  a'r  lloer  yn  dda, 
Pryd  hyn  mi  gara  Mhrynwr  cu. 

6  Tra  caflTwyf  rodio  'r  ddaear  hon, 
Rho  'th  hedd  fel  afon  dan  fy  mron  ; 
Ac  yn  y  diwedd  moes  dy  law, 

I»m  dwyn  i  mewn  i'r  Nefoedd  draw. 

HYMN  258. 

^  T^ID  oes  un  gwrthddrych  yn  y  tydj 
i.^    Yn  deilwng  o  fy  serch  a  mryd, 
Mae  t}Tifa'm  henaid  cannaid  cu. 
At  drysor  trag'wyddoldeb  fry. 

;  Pe  cawn  y  byd  i  gyd  yn  grwn, 
A.byw  flynyddau  fil  yn  hwn  ; 
Ni'byddaiond  torf  o  ofidiau'n  un, 
Uxib  gafiel  heddwcli  Duw  ei  hupi 


204 

5  Beth  dal  i'm  ro'i  fy  serch  a  mrycl, 
Ar  ddim  a  welais  yn  y  byd  ; 
Da,  daear,  dyn,  pa  gysui*  yvv, 
Y  dydd  y  del  digofaint  Duw. 

4  Pan  byddwi'n  wyneb  angeu  du, 
Heb  gael  ond  cefn  pob  cyfaill  cu  ; 
Pryd  hyn  pwy  helpa'm  henaid  gwan, 
O'r  hen  lorddonen  fawr  i'r  Ian  ? 

5  O'r  dvwyll  wlad  pan  fvddwl'n  ravn*d. 
Fy  JESU  byJd  ty  liyddlon  Ffrind", 

Pa  tVawd,  pa  chwaer,  pa  gyfaill  gvveU, 
A'm  hebrwng  i'r  ardaloedd  pell .' 

i6  'Pa'm  carai'r  byd  a'l  wagedd  mwy. 
Hyd  angeu'n  brin  y  deuant  hwy  ; 
Gwell  i  mi  garu  T  Ffrind  a  ddaw, 
Yn  angeu  i  mafiyd  yn  fy  Haw.     . 

t  O  cofia  fi  pan  bwi'n  y  bedd, 

A  cliasgl  fy  llwch  i'r  Ian  mewn  hedd ; 
Ac  -arddel  fi  yn  y  farn  a  ddaw, 
A  gosod  fi  ar  dy  ddeheu  law. 

3  Ffarwel  deganau  gwng  y  byd, 
A'r  holl  ofidiau  sy  ynddo  i  gyd  ; 
Ta  ag  adre'  r  af  er  dw'r  na  than, 
Mae  swn  fy  mrodyr  o  fy  mlaen. 

HYMN  259. 

1  pECHADUR  vvyf  dagwyr  fy  Nuw 
i      Llawn  o  archollion  o  bob  rhyw  ; 
Yn  byw  mewn  eisiau  o  waed  y  groes. 
Bob  munud  awr  o'r  dydd  a'r  n6s. 

2  O  Arglwydd  cofia'th  angeu  dradj, 
A'th  boenau  mawrion  yn  y  bycj^^ 
A  dkdieu  rhai'n  ag  uchel  lef,    ' ,  . 
Dros  f'  enaid  tlawd  y?ighanol'^^- 

3  Llamma  fel  h^dd  tros  frymattpc^f . 
C^^awna  'r  addewidioft^«:^t*f  - 


205 

0  galw  d'  etholedig  had,  '  . 

1  brofi  rhagorfreintiau  *th  waed. 

4  Ti  fuost  farw  (rhyfedd  yw,) 

Er  mwyn  dy  elynion  i  gael  byw : 
Berbyn  i'th  go'l  a  iho  ryddhkd, 
Vr  saw!  a  brynaist  a  dy  waed. 

5  Fe  gAxff  dy  Eaw  anwyl  glod, 

Pan  ddarftb  i  r  Nef  a'r  ddaear  £6(1, 
Am  achub  un  mor  wael  ei  lun, 
Na  alias  ai  ei  achub  ond  dy  hun. 

6  'Rwi  'n  dewis  JESU  a'i  farwol  gl w} ;, 
Yn  Frawd  a  Philod  i  mi  mwy  ; 

Ef  yn  arweinydd  ef  yn  ben, 

I'm  dwyn  o  'r  byd  i  'r  Nefoedd  wen. 

7.  Si  ganmol  bellach  wnaf  o  hyd, 
Er  maint  o  boenau  sy'n  y  byd  ; 
Dechreuais  g'<n  a  beru  'n  hwy, 
>Tac  y  cair  diwedd  ai-ni  mwy. 

HYMN  260.  .   .        - 

■1  "pWY  jdyw  hon  sy'n  llesg  ag\iraB, 

•    A      O'r  anial  fyd  yn  d'od  i'r  Ian  ?  .^ 

Gan  faint  ei  bai  blinedig"  y  w,  --'"V 

Yn  pwyso  ar  ei  'Nwylyd  gwiw.  .  f  ^ 

2  Dyma  y  pererinion  hy,  --^ 

A  achub wyd  o  ddyfnderoedd  du  :.  '• 

J)an  Seinai  fe'i  cynhaliwyd  hwy,  ' 

Pa  elyn  a'u  gorcbfyga  mwy. 

5  Er  caei  eu  herlyd  yma  o  hyd, 

A*u  llwyr  ddirmygu  gan  y  byd? 
'  ^  Mae  eu  henw  da  eu  parch  a'i  bi'I, 

.'YagKadw  yn  y  Ne&edd  ft  ^ 

ddfan  yn  y  cystudd  mawr";      /. 
ylwch  mwy,  mae  n'wyddion  Havilj 
^  vrna'ckcalQtuiau*n  Uawen  iawn. 


206 

5  Treuliwn  ein  dyddiau  bellach  bytb, 
Mewn  un  Uawenydd  pur  dilyth  ; 
Cofiwn  d'  Enw,  a  seiniv,rn  glod, 
Tra  byddo  'r  Nefoedd  wen  mewn  bod, 

6  Ymhen  rbyw  oesoedd  rif  y  gwlith, 
Ni  flina  'r  saint  dy  garu  byth  ; 
A  bias  o  newydd  iddynt  hwy,  ^ 
Fydd  canu  am  dy  farwol  glwy.                 n| 

7  Dyma  hwy  'r  gadwedig  hll, 
A  gadwyd  ar  y  llwybr  cul ; 
Blaen  ffrwyth  y  dyrfa  ddaw  trwy  rEs, 
O'r  cystudd  mawi-,  a'r  anial  cas. 

HYMN  261. 

1  T^  YSG  fi  mhob  man,  dysg  fi  pa  f6dd,^ 

■  J   1  dd' weyd  a  gwneuthur  wrth  dy  f6dd  i 
Dysg  fi  ryfela  a'r  ddraig  heb  goll, 
A  dysg  fi  goncr'o  'mhechod  oil. 

2  Y  gwanna  wyf  a'r  rheittia  ei  ddwyn, 
O'r  defaid  gwirion  ac  o'r  wy^  J 
A  diau  vw  y  byddai'n  ol, 
Oni  chwyd  y  Bugail  fi'n  ei  go'l. 

fl  Pan  gwelych  di  fi'n  crymmu  'mhen, 
At  ry  w  wrthrychiau  is  y  Nen  : 

0  dangos  im'  na  thai  yr  un, 
I*w  garu  byth  ond  ti  dy  hun. 

4  O  gwna  fi'n  golofn  gadarn  gre', 
'N  y  demel  lan  dod  i  mi  le  ; 

1  lynu  wrthvt  ti  yn  lan, 
YmhOb  rhy  w  drallod  fawr  a  man, 

5  Rho  ,Win  ac  olew  yn  fy  mriw, 
A  g^^^isg  fi'n  deg  a  delw  DUW  . 
A  thvn  fi'n  lion  y  blith  i  llu, 
Sy'n'ddisglaer  yn  y  Nefoedd  M".     -  >  , 


207 

1 6  Caf  lechu  »n  dawel  yno  o  hyd, 
I      Anghofio  'r  boen  sydd  }n  y  byd  ; 

Mae  twrf  a  rinvysg-  y  ddinas  fawr, 

Yn  euro  f  enaid  gwan  i  lawr. 

7  Gael  telmlo  ei  bedd  a'i  fywiol  ras, 
Yw'r  Nefoedd  sy  ar  y  ddaear  lis  ; 

-  A'm  Nefoedd  byth  yn  Nef  y  Nef, 
Fydd  edi'ych  yn  ei  wyiieb  ef. 

HYMN  262. 

1  TT  TRTH  droi  fv  ng-ohvg  yma*  n  awr, 

VV  I  g-yrrau  'r  g-readig'aeth  fawr ; 
Gwriliddrych  ni  w'il  i'y  enaid  g-wan, 
Ond  JESU  i  bv.-yso  anio  'n  rlian. 

2  Pwy  wrenda  riddfan  fVenaid  g'wan, 
Pwy  'm  dwg  u'm  boll  ofidiau  i'r  Ian  ?. 
Pwy  ddwg  fy  ir.aicli  fel  Breahin  Nc% 
Pwy  gydymdeimla  fel  efe  ? 

3  Agorodd  ef,  pan  rwygai'r  Hen, 
HoU  auraidd  byrth  y  Nefoedd  wen 
Ko'i  rh}dddid  i'w  gariadau  ti', 

1  mewn  i  hoU  drigfannau'r  Nef 

4  Ffordd newydd  wnaed  gan  Jesu  Giiisi, 
llliag  syrtbio  draw  i  ufrern  drist ; 
Wedi  ei  pbalmantu  ganddo  ef, 

O  ganol  byd  i  ganol  Nef 

5  Wei,  dyma  un  O  dywedwch  p'le, 
Y  gweiir  arall  fel  efe  ; 

A  beru'n  ffyddlon  i  mi  o  hy.d, 
Ymhob  rhyw  drallod  yn  y  byd. 

C  P^bo  gymmorth  ctto  i'm  henaid  gwari; 
Ne  's  dod  o'r  moroedd  oil  i'r  Ian  ; 
A  obael  fy  nhraed  ar  sanctaidd  di'r,- 
O  fewii  i  gaerau'r  ddinas  giir. 

Y;'  "fywfch  mynych  JESU  cu, 
Diitgudctia'Ui  f^d  yn  eiddo  i  ni ; 


208 

Mewn  tonnau  mawr  yn  wastad  gad, 
Im  ddys^  llefain  Abba  Dad. 

8  Yn  Peniel  'rwyt  fy  enaid  clyw, 
Ymdrecha'n  deg  ag  angel  DUW, 
Pwy  wyr  na's  cai  cyn  torri'r  wawr* 
Wir  etifeddu  *r  fendith  fawr. 


HYMN  263. 

1  Tr\  OES  arnaf  eisiau  yn  y  byd, 

JL/  Ond  golwg  ar  dy  haeddiant  drud; 
A  chael  rhyw  brawf  o'th  Nefol  rin, 
I  ymado'n  Jin  a  mi  fy  hun. 

S  Er  bod  dy  haeddiant  gwertbfawr  drudj 
Yn  fwy  na'r  Nef,  yn  fwy  ra  r  byd  ; 
Yn  rhyw  anfeidrol  berffaith  lawn, 
Rwi'n  metliu  gorphwys  ai-no'ii  llawn. 

3  O  fiaen  y  Drugareddfa  fawr, 

Yn  treigu  o  flaen  dy  drued  i  lawr ; 

Gwel  y  pechadur  dua  gaed, 

Yn  brefu  am  rinweddautli  waed. 

4  O  felau  mawr  beth  allech  fwy, 

Na  rhcddi  i  Frenhln  Nefoedd  glwy  ; 
1,'addasoch  ef:  fe  drodd  y  rhdd, 
Mae  dydd  eich  dial  chwithau'n  d'od. 

5  G  vvel  ar  Galfaria  dyma  'r  Dyn, 

A  phwy  oedd  ef  ond  Duw  ei  hun  ; 

Pecliodau  'r  holl  grediniol  fyd, 

A  bwvsodd  ar  ei  'sgwyddau  ynghyd. 

6  Na  ad  fi  ymddiried  tra  b'wyf  byw. 
Olid  yn  dy  angeu  di  fy  Nuw; 
Dy  boenau  j.  dy  farwol  glwy, 
Gaiff  fed  yn  ymfii-ost  imi  iowj%  ;  • 

7  Mae  yras  yn  rhyw  anfeldrc^'^^i^  ' 
A  doniau  ynol  lei  y  fiior  i       :;,V>   • 


209 

O  gad  i'r  truer.usa  'n  av/r, 
Drwy  'r  rhai'n  fy  llonni  ar  llawr, 

HYMN  264. 

1  Y\  '^L  fi  fy  NUW  dal  fi  i'r  Ian, 

X-/     'N  enwedi.e^  dal  fi  pan  bwi'ii  wan  ; 
Ne's  myn'd  yn  Ian  (did  fi  a'th  ras,) 
O'r  byci  sy'n  llawn  o  bechod  cas^ 

Gwna  fi  fel  balen  trwy  dy  ras, 
Yn  wyn  yn  beraidd  iawn  ei  fias  ; 
Yn  foddion  yn  dy  i  :w  o  hyd, 
I  dynnu'r  adtlas  oddiar  y  byd. 

0  deued  dydd  yr  India  i  ben, 

1  vvei'd  yr  hwn  fu  ar  y  pren ; 
A  ninnau'n  un,  yn  un  a  hwy- 
Yn  canti  am  ei  far\Tol  glwy. 

4  Amen,  Amen,  boed  m6r  a  thtr, 
Mewn  perffaith  hedd  mewn  cariad  gwir 
Heb  ganddvnt  bleser  o  un  rhvw, 

Ond  earn  JESU  mawr  a'n  DUW, 

5  Mi  af  ymlaen  er  t'wlled  yw, 

I'r  wlad  'rwy  am  fyn'd  iddi  fvw; 
Fe  gwyd  y  wawr  mue  addewid  Nef^ 
Y  caf  lyn'd  adreu  atto  ef. 

€  Ond  boed  fy  nghliistiau'n  gwrando  o  hyd, 
Ddirgelion  distaw  Nefol  fyd  ; 
A'm  pleser  unig  duydd  a  nos, 
Yn  nyfnion  wirioneddau  'r  groes. 

7  Pan  gaff'vyf  wel*d  dy  Nefol  wedd, 
A  phrofi  bias  dy  ddwyfol  hedd  ; 
*D\7i'n  gwel'd  gogoniant  mwya'r  bj'd, 
Ond  peth  anheilwng  o  fy  mryd. 

Doed  gogledd,  de.  a  dwyrain  bell, 
1  glvwed  y  newyddion  gwcU  ; 
A  tbaenetl  swn  Efengyl  gras, 
Yii  g'vlch^O'^Ievitu  'r  ddne'iv  las. 


210 

HYMN  265. 

1  "jWr  \E  Brenhln  Nef  ar  At  yn  cVod, 

lyjL   ivlewn  rhwysg-  na  weloddn-b  erioedj 
Mae  angeu  ac  uffern  fawr  a*r  bedd, 
Yn  ofni  edi'ych  ar  ei  wedd. 


2  Fe  lysg  y  byd  yn  idw  man, 

Fe  drv  'r  g-readigaeth  fel  o'r  blaen  ; 
Cw<  TTiD  y  phinedavi  er  eu  maint, 
Bydd  JESU  'n  Frenhin  ar  ei  saint, 

3  Mi  wela'n  codi'i*  seren  ddydd. 
Mi  g-ly\va*r  canu  yno  fydd  ; 
A?igylion  g'yd  a'r  sai  it  yn  un, 
Yn  cadw.cwm*ni  Mab  y  Dyn. 

4  \v  Galfari  y  talodd  ef, 
G'Vnion  mwya,  Uyma  *r  N^-f ; 

Yn  iWi-  mae'r  carcb.arorion  prudd, 
Y  1  '.iawen  hyfryd  dd'od  yn  rhydd. 

5  Mhc  haeddiant  fy  lacnawdvvr  mawr, 
\  n  i'uodder  pocn  rhwap^  Nef  a  Uawr ; 
Yn  t\vy  ei  rin  nliwnau  mawr, 

Na  iiaeddiant  seintiau  *r  Nef  a*r  )lawr. 

6  Na  fydded  ardal  cyn  ]>o  hfr, 
Ov  d  vyiain  i*i-  gorllewin  dir  ; 

Na  h.ddo  'r  iachawdw -iaeth  ddrud, 
Yn  Ua.iw  cyrrau  y  rliai'n  i  gyd. 

'/  O  t\  ,•<(!  ■  ben  bappusaf  ddvdd, 
Dii-tydded  son  am  betha.i  s;,  dd  ; 
Na'i-  bvd,  na*i  rwvsg",  na*i  wae.  na'i  boen. 
Ond  canu  bytli  am  waed  yr  Oen.  ' 

HYMN  266. 
i   "1*  .y  "^E  v^'-Av  ."Idirirehvch  HnV,--;  ..  vy 


i 


211 

2  O  holl  weltliredvoedd  Nef  yn  iin, 
Ybennaf  oil  oedd  prynnu  dyn  ; 
Rhyfeddod  mwyaf  o  bob  oes, 
1/    Gwel'd  Jesu  'n  gvvaeda  ar  y  groes. 

^3  Dyma  drysor  mawr  a  drud, 

Gwaed  Duw  yn  llifo  dros  y  byd; 
Byth  na  foed  ond  ei  farwol  glwy, 
Yn  sylfaen  pob  caniadau  mwy. 

4  Y  mae  happusrwydd  pawb  o*r  byd, 
Yn  gorphwys  ar  dy  ang-eu  drud; 

'^'h      Hyfrydaf  waith  ang-ylion  fry, 
''•'      Yw  canu  am  fynydd  Calfari, 

5  Dyfnderoedd  anrhaethiidwy  mwy, 
Didrai  difesnr  sy'n  ei  g'lwy  ; 

Ein  lian-vrireddau  darfa  e(i  dwyn, 
A  ninnau'n  rhyddion  er  ei  fwyn. 

6  Chwychwi  fy  mhecbod  o  boh  gradd, 
Sy'n  fwya*  cadarn  am  fy  liadd  ,• 

Er  maint  eich  grym,  er  maint  eicli  clwy, 
Mae  angeu'm  Jesu  *n  llawer  mwy. 

7  Os  daw  y  gyfraith  yn  ei  grym, 

A  gofyn  am  berffeithmvydd  im' ; 
*Does  genni*  ond  dangos  angeu  loes, 
A  gwaed  yn  llifo  ar  y  groes. 

8  Ni  cbeisia*  un  Heches  ond  dy  glwy. 
Tan  donnau  mawr  ion  fwy  na  mwy  ; 
Mae'th  waed  yn  nyfnder  culni  a  gwae^, 
Yn  abl  fy  rho*i  lawenhau. 

HYMN  267. 

1    1^  YTH  fyth  rhyfeddai *r  cariad, 
J?     Yn  nhVag'wyddoideb  pell, 
A  drefnodd  yn  yr  arfaeth, 

Im'  etifeddiaeth  well ; 
Na'.r  ddaear  a*i  tlri-ysorao, 
A'i  br^  bleserau  yngiiyd, 


212 

Fy  nghyfoeth  mawr  ni  ddefydd, 
Yw  Jesu  Brvnwr  byd. 

2  Ar  noswaith  oer  fe  chwisai, 

Y  gwaed  yn  ddafnau  i  lawr, 
Ac  ef  mewii  ymdrech  meddwl, 

Yn  talu'n  dyled  mawr  ; 
Fe  yfai  o'r  cwppan  chwerw, 

Wrth  fa-w  ar  y  pron, 
Palmantodd  ffbrdd  i'r  bywyd, 

O'r  ddaear  hyd  y  Nen, 

3  Rhyfeddai'r  ftiddugoliaeth, 

Ar  ben  Calfaria  fry, 
Wrth  furw  fe  g-oncwericdd, 

Fy  hoU  elynol  lu  ; 
Ca&thiwodd  bob  caethiwed, 

Rhoes  roddion  i'w  holl  saint, 
Na  fedr  neb  tafodau, 

Fynegi  byth  eu  maint. 

4  Trag'wyddol  glod  i'r  cyfiawn, 

Fu  farw  dros  i'y  mai, 
Ee  adgyfododd  eilwaith, 

O'r  bedd  i'm  cyfiawnhau ; 
Ar  orsedd  ei  drugaredd, 

Mae  'n  dadleu  yn  y  Ne*, 
Ei  fywyd  a'i  farvvolaetb, 

Anfeidrol  yn  fy  lie. 

5  Erg-waetha'r  maen  a'r  gwilwyr, 

Fe  gqdodd  JESU  *n  fyw, 
Daeth  yn  ei  law  alluog, 

A  phardwn  dynolry  w  ; 
Gwnaeth  etifeddion  UfTern, 

Yn  etifeddion  Nef, 
Fy  enaid  bvth  na  thawed, 

A  chanu  iddo  ef. 

6  Mae  hiraeth  yn  fy  ng-halon' 

Am  wei'd  y  saint  i  g-yd, 
*H\vi'n  profi  ravry  o  hii-aeth^  ^ 
.^Vm  wcl'd  fy  Mhrynwc  dmd  , 


213 

Rho  i  mi  o  wedd  dy  wyneb, 
A  phrofi  'th  dawel  hedd, 

Cyn  i  mi  fyn'd  i  orwedd, 
I  dy  wyll  byrth  y  bedd. 

HYMN  268. 

1  'T> 'LE  tro  'fy  wyneb  Arglwydd  cu, 
,       -13     Ond  attat  ty  dy  hunan  : 

'     Fob  neth  gweledig"  'thai  ef  ddim, 
Ond  gwneuthur  i  mi  riddfan. 

2  Os  yw  'ngofidiau  yn  y  byd, 

I  bara  hyd  y  diwedd  : 
O  fewn  y  Nef  fe  dderfydd  hyn, 
Troii;  tristwch  yn  orfoledd. 

3  Pry^  ^  "  pereiddia  DUW  ar  g-oedd, 

Holl  chwevwon  ddyfroedd  Mara; 
Pryd  hyn  y  try  pob  chwerw  nant, 
Yn  win  i  blant  Jehofa. 

4  Blwyddyn  y  carcharorion  caeth, 

.  O'r  diwedd  ddaeth  i  fyuu  : 
Nesau  mae  gwaredigaeth  lawn, 
I'r  I'hai  sy'n  uniawn  gredu. 

5  Pa  fwya  fo'u  cyfyngder  hwy 

Bydd  mwy  fwy  eu  cysuron  : 
Eu  hedd  melysach  na  'r  dil  me}, 
A  Ufa  fel  yr  afon. 

HYMN  269. 

1  /~^  WYN  fyd  y  rhai,  dilealst  eu  bai, 
Kjf     Eu  pechod  a'u  hanwiredd; 
Gan  ro'i  iddynt  nerth  er  cnawd  a  byd, 

I  bara'  hyd  y  diwedd. 

2  DIsgwyl  yr  wyf  a  hyn  bob  cara, 

Fel  gwiliwr  am  y  borau  ; 
Gael  profi  grym  dy  nefol  ras, 
I'm  tynny  o'm  hatgas  feiau. 

3  Er  bod  yn  lif  ■  me^yn  anial  i'p.n, 

Yn  'mofyn  am  orphwysfa  ; 


214 

O'r  diwedd  daethym  (rhyfedd  fraint,) 
I'r  fan  mae'r  saint  yn  gwledda. 

Y  wisg  a'r  g-oron  gaf  i'm  rhan, 

Sy  'ngiiadw  g-an  yr  JESU  ; 
A'r  hyfryd  Balmwydd  yn  fy  llaw, 
Heb  boen  na  braw  y'm  drygu. 

Ymbortbi  caf  yn  d  'ag'w^'dd-ol, 
Ar  ffi-wythuu  Nefol  hyfryd  ; 

Ac  yfed  b}  til  heb  boen  na  cbur, 
O  afon  bur  y  by  wyd. 


6  Ni  all  Satan,  dcddf,  na  gweddill  ba: 
Byth  ddamnio  y  thai  ci-ediniol  ; 
Mae  gwaed  yr  Oen  ag  ucliel  lef^ 
O  fewn  y  Nef  yn  ciriol. 


O  Fugail  Israel  divg  fi  'mlaen, 
I'r  dawel  Ian  orphwysfa: 

I'th  Nefol  l)'s  o'm  poen  a'm  pla, 
I  SanuHALALUIA. 


o 


.HYMN  270. 

JOUlVa  Dig  on. 

Am  nerth  i  dreullo'm  dydd'iau, 
Yng  nghynteddoedd  ty  fy  Nhadj 
Bv\c  yiighanol  y  goleuni, 

Ty  wyllwch  obry  tan  fy  nhra'd  : 
Bvw  heb  fiichlad  haal  un  amser, 

Byw  heb  g'wmmwl,  byvv  heb  boen^ 
By  w  ar  gariad  anorchfygol 
Pur  y  croeshoeliedig  Oen. 

'2.  Dyro  olwg  ar  dy  haeddlant, 

Golwg  ar  dy  deyrnas  rad, 
Bivnwyd  i  iTii  ac  a  seliwyd, 

Seh  wyd  i  mi  a  dy  wa'd  : 
E-ho  im'  gyrchu  tu  ac  atti, 

Peidio  fvth  a  llwfrhau  ; 
Ar  fy  nliuith  ni  cheisiaf  gennyt 

Oiid  y»  ui\ig  dy  fwynliau. 


215 

Gyd  a  thi  mi  af  trwy'r  fyddla, 

Gyd  a  thi  mi  af  trwy'r  tan  ; 
Ni  ofnaf  ymchwydd  yr  lorddonen, 

Ond  i  ti  fyned  o  fy  mla'n  : 
Ti  yw'm  Hamddiffynfa  gadarn, 

Ti  yw  Mrenin  a  fy  Nhad  ; 
Ti  dy  hunan  oil  yn  unig-, 

y  w  fy  lechydwriaeUx  rad, 


^P 


HYMN  271. 

Giveddi  atn  Bresennoldeb  Duw. 

A'M  y  caiff  bwystfilod  I'heipus 

Dorri  egin  miin  i  lawr  ? 

Pa'm  caiff  blodau  peraidd  ieuaingc 

Fethu  g-an  y  sychder  mawr  ? 
Dere  a'r  cafodydd  hyfryd, 

Sy'n  cynhyddu'r  egin  grawn  ; 
Cafod  hyfryd  yn  y  boreu, 
Ac  un  arall  y  prydnhawn. 

2  Gosod  Babell  yng  ngwlad  Gosen, 

Dere,  Arglwydd,  yno'th  hun  ; 
Gostwng  o'r  uchelder  ffoleu, 

Gwna  dy  drygfan  gyd  a  dyn  ; 
Trig  yn  Seion^  aros  yno, 

Lie  mae'r  llwythau'n  d'od  ynghyd  j 
Byth  na  'mad  oddi  wrth  dy  bobol, 

Ne's  yn  ulvv'r  elo'r  byd. 

5  Blinais  ar  afonydd  Babel, 

Nid  oes  yno  ond  wylo  i  gyd ; 
Llaistelynau  hyfryd  Seion, 

Sydd  yn  gysson  dynnu  'mryd : 
Tyr'd  a  ni  yn  dorf  gariadus, 

O  gaethiwed  Babel  fawr, 
Ac  ne's  b'om  ar  fyndd  Seion, 

Nad  ni  osod  treed  i  lawr. 

HYMN  272. 
DUW  yn  Angeu,  yn  itnig. 

OIACHAWDWR  pechaduriaid, 
Sydd  a'r  gallu  yn  dy  law  ; 
RUo  oleuai,  liwylia'm  heusudj 


216 

Tros  y  ce'n-for  g-arw  draw : 
Gad  y  wawr  fod  o  iy  wyneb, 

Riio  fy  en  aid  llesg  yn  rhydd, 
Ne's  i'r  baul--5ven  ddisglair  g'odi, 

Ty  wys  fi  wrth  y  feren  ddydd. 

A  oes  neb  o*m  holl  gyfelllion, 

A  ddaw'n  ddi-ddig-gyd  a  mi, 
Ac  a  orwedd  wrth  fy  ochor 

Obry  yn  y  ddaear  ddu  ? 
A  ydyw  cytalll  ddim  ond  hynny  ? 

Tailu  dagraii,  newid  gwedd. 
Pan  b'o'r  pridd  a'r  clai  a'r  ctrrig 

Arnai'n  cwympo  yn  y  bedd. 

O  }Tafydrwydd  !  O  ffolineb  ! 

I  mi  erioed  i  roddi  mryd 
Ar  un  tegan  ar  un  pleser 

Welais  etto  yn  y  byd ; 
y  roae'r  byd  yn  myned  heibio 

A'i  deganau  o  bob  rhyw. 
Tan  y  nef  ni  thai  ei  gani 

^Vrthddrych  arall  ond  fy  Nuw, 


^D 


HYMN  SrS. 

Golv}g  ary  WLAD. 

YN  dieitlier  jdwyf  yma, 

Draw  mae'm  geuedigol  wlad. 
Draw  i'r  moroedd  mawr  tymhestlog, 

Ac  o  fewn  i'r  Ganaan  rad  : 
'Storom  fawr  a  ge*s  yn  Eden, 

Honno'm  chwythodd  i  mor  bell, 
Yn  ol  yn  awr  mi  droes  fy  wyneb     v . 
At  yr  hen  Baradwys  well. 

Ac  er  g^vaethaf  grym  y  tonnaj* 

Syd.d  ya  euro  o  bob  tu, 
Dof  tvwy'i* 'storom,'dof  trw;^**?  gwjaVlw 

RyW  bryd  i'r  Barudwys  fiy":  '"'  ,^ 
Oait  fy  N.irw  sy'n  drcGli  n5'r-inai'0e<lc 

Gair  fy-Nuw  sy-'n.Sffech  ha'*  ^<>nj- 


217 

Ac  mi  anfiftriaf  oil  a  fecld^\7f 
Bythoedd  ar  addewid  hon. 

3  Ac  ni  fyddal'n  hir  cyn  gorphen, 

Ddim  yn  hir  cyn  landio  fry  : 
Fob  gorchymmyn,  pob  bygythiad. 

Fob  addewid  sydd  o'm  tu  : 
Nid  y  dyfnder  fydd  fy  nhrigfan, 

Gwn  y  deuaf  yn  y  man, 
('Nol  fy  ng-olchi  gan  y  tonnau) 

Yn  ddihangol  iawn  i'r  Ian. 

4  'Rwyffi'n  dechreu  teimlo  eisoes, 

Ber  aroglau'r  gwledydd  draw, 
Gyd  a'r  awel  bur  yn  'hedeg, 

Diau  fod  y  wlud'  gerllHw  : 
Dere'r  tir  dymun_pl  hyfryd, 

Dere'r  ardal  sydd  lieb  drai, 
Dy  bleserau  o  bob  i-hywiau. 

Gad  im'  bellach  eu'rawvnhau. 


^F 


HYMN  2/4. 
T  Gwaham'aeth  rhving  Daear  a  2Tef. 
Y  ffiol  yma  sydd  yn  llawn 
O  ddyfroedd  Mara  chvverwon  iawn 
•  Ond  gofid  yn  y  nefol  dir 
^  A  lyngcir  gan  lawenydd  pur. 

%  'Di  w  carlad  yma  jti  uchaf  man, 
Or:d  megis  rliyw  ddymuniad  gwan  ; 
Ond  y  wreichionen  leiaf  sy' 
Va  wen-filam  yn  y  nefoedd  fry. 

•  wenydd  mwyaf  yma  gawn, 
Id  fel  vhyw  ddafnau  bychain  iawn  i 
iyno'n  foroedd  mav/r  didrai, 
boildi'r  etholedig  rai. 

f\M  sy^n  0>.e'-j  gwel*dyn  glir, 
'i -^tio  thv  vn  olwg  pur ,• 
■•■.i^br:itham-y  fiefol  wlad 
:ir yncime\\Ti  mwyniwd. 


^1^ 

HYMN  275. 
GRSITyn  Angeu. 

1  f^  OFIA  f*  enaid,  cyn  it,  dreuli® 
V/   D'oriau  gwerthfawr  yn  y  byd, 
Cyn  ehedeg  fFwrdd  oddi  yma, 

Pa  un  a  ge'st  y  trysor  drud  ? 
Ym  mh wy  ardal  by dd  fy  Uetty  ? 

Fath  pryd  bynny  fydd  fy  ngwedd  I 
P*  un  ai  llawen  neu  gystuddiol 

Fyddaf  fi  tu  draw  i'r  bedd  \ 

2  Pan  b'o'r  llygaid  yma'n  tVylla 

Yn  eu  pyliau*n  Uecbu  lawT ; 
Troi  oddi  amgylch  \rrth  ymdrechu 

A  galluoedd  angeu  mawr  : 
P'odd  dioddefaf  y  fath  gystudd  ? 

Pwy  adfera*r  colled  hyn  ? 
Oni  cbaf  guddio  mhen  yng  nghlwyfatt 

«R  Oen  fu  ar  Galfaria  fryn  ? 

3  lesu  hawddgar  *r\vy*n  dy  ddewis, 

Nerth  i  ddilyn  ol  dy  dro'd : 
Yna  caifF  f '  enaid  'hedeg 

I'r  happusrwydd  uwch  y  rhod  : 
Tra  f*om  pridd  yn  myn'd  i  ymgymmysg 

A*r  hyn  y  wnaethpwyd  ef  ryw  bryd, 
Llewyrch  wyneb  Duw  ddisgleirio 

Rannau  f'  enaid  oil  eu  gyd. 

HYMN  276. 
CAETHIWED. 

1  T>  WY'N  gorwedd  yn  y  carchar  du» 
Jtv  A'm  henaid  cu'n  och'neidio  ; 
A'r  gadwyn  fawr  yn  gwasgu'n  dynn^ 

Heb  neb  a'm  tynn  o  bono. 

2  Fy  meiau  megis  gwlith  y  wawr, 

Anfeidrol  fawr  eu  cyfn', 
Sy'n  pwyso'n  galed  ar  fy  mron^ 
A  ininnau  bron  llewygu. 


219 

5  Och'neldio  »rwyf  am  dd'od  yn  rhydd, 
A  gweled  dydd  goUyngdod, 
I  rodio'r  bryniau  sanctaldd  puP 
JJefolaidd  dir  fy  Mhriod. 

4  Ti  lesu  mawr,  y  Meddyg  pur, 
Sy'n  torri'r  dur  caletta' ; 
Torr  fy  nghadwynau  mawr  a'tU  ras, 
Fel  delwyf  ma's  oddi  yma. 

HYMN  277. 
GWEDDI. 

1  f^  lESU  mawr,  y  Meddyg  gwell, 
yj  Gobaith  yr  boll  ynysoedd  pell ; 
Dysg  fi  1  seinio  maes  dy  glod, 

Mai  di-gyfnewid  wyt  erio'd. 

2  O  boelia  meddwl,  ddydd  a  nos, 
Crwvdredig  wrth  dy  nefol  gro's  1 
A  phlanna'm  byspryd  yn  y  tir 
Sy'n  llifo  o  lawenydd  pur : 

3  Fel  b'o  fy  nwydau  drwg  yn  Ian, 
Yn  cael  eu  dlfa  a'r  nefol  dan  ; 
A  chariad  yn  melusu'r  groes» 
Trwy  olwg  ar  dy  farwol  loes. 

4  Ti  fuost  marw,  rh\-fedd  y w, 

Er  mwvn  d'  elynion  i  gael  byw  ; 
Derby li  i'th  go'l  a  rho  ryddhad 
I'r  savvl  a  brynaist  a  dy  wa'd. 

5  Doethineb  anfesurol  sy»^ 
A  gallu  anfeidrol  ynot  ti, 

A  phob  cyflawnder  sy'n  dy  raOj 
Sydd  eifiau  ar  fy  enaid  gwan. 

6  Fe  gaiff  dy  enw  anwyl  glod. 

Pan  ddarfo  i'r  ddaear  a'r  nefoedd  fod. 
Am  achub  un  mor  wael  ei  )un, 
Na  aU'sai  €i  achub  end  dy  hun. 


22d 

HYMN  278. 
Coffadmriaeth  Calfahia. 

1  TJ  WY'N  morio  tu  a  g-atre'm  Ner, 
Xv  Rhwng  tonnau  maith  yn  byvv, 
A  dyn  heb  neges  tan  y  ser 

Ond  'mofyn  am  ei  Ddduw. 

2  Mae'r  gwyntoedd  yn  fy  nghuro  i  »nol; 

A  finnau  'dwyf  ond  gwan  ; 
O  cymmer  lesu  fi  yn  dy  go'l ! 
Yn  fuan  dwg  fi'r  Ian. 

3  N'ad  fi  ar  asswy  nac  ar  dde' 

I  redeg  o  dy  fla'n, 
Ond  dilyn  Ihvybrau  Erenin  ne', 
Trwy  ddyfnder  dw'r  a  than. 

4  A  phan  b'o  yn  euro  fy  enald  gwati 

Elynion  fel  y  ser, 
Dercbafa'm  hyspryd  Uesg  i'l*  Ian, 

I  fyR\ves  bur  fy  N©r. 

5  Boed  dloddefiadau  pur  y  groes 

I  laesu'ni  cur  a'm  gwae  ; 
Griddfannau  dwfn  angeu'r  groes 
I'm  rhoddi  i  lawenhau. 

6  Marwolaeth  fy  Ngwaredwr  mawr 

Yn  fywyd  pur  i  mi, 
Fel  gall  wyf  roddi'm  oil  i  lawr 
Yn  gof  am  Galfari. 

HYMN  279. 
CRIST  sydd  bob  Peth  i'r  neb  a  gredo. 

1  TESU  a  wnaethpv.-yd  gfin  Dduw'r  Tad, 
X   Yn  Gyiiawnbad  i'r  ffyddlon; 

Efe  yw'n  gwir  Drloetnineb  ni, 
Sydd  yn  hyffbrddi  'n  raslon. 

2  Efe  yw'r  Awnlwr  iichel  swydd, 

O  bob  bUncleiddrwydd  calon ;; 


^21 

Efe  f  w'n  Prynedig-aeth  rad 
A  rydd  ryddhad  i'r  caethion. 

o  Efe  yw'n  Brenin  uchel  radd, 
Sy'n  lladd  ein  holl  elynion  ; 
Efe  sy'n  Brophwyd  yn  ein  raysg-, 
Yn'rhoddi  addysg  ffyddlon. 

4  Efe  yw'n  ArchofPelriad  mawr, 

Fe  aeth  o'r  llawr  i'r  nefoedd  : 
Eiriol  mae  ger  bron  y  Tad, 

Am  g^'mmod  rhad  i'w  bobloedd. 

5  Crist  yw*r  wir  Winwydden  ber, 

Ai  ffrwyth  fel  mer'yn  felus  : 
O  Grist  mae  ffrwyth  y  saint  trwy  ffydd, 
A'i  nod  ef  sydd  rinweddas, 

6  Efe  yw  Ffynnon  y  dyfroedd  byw, 

Sy'n  puro  pob  rhyw  bechod  ; 
Sylfaen  ein  gobaitli  yn  ddigel, 
Ac  Angel  y  cyfammod. 

7  Efe  yw'r  Bugail  cryf  ei  blaid, 

Ei  ddefaid  a  ymgledda  ; 
Rhoddodd  ei  fywyd  dros  ei  braidd, 
Ni  chaiif  y  blaidd  eu  difa. 

8  Efe  yw  Pren  y  Bywyd  ir', 

Sydd  yn  y  wir  baradwys  : 
Efe  yw'r  Meddyg  sy'n  iachau 
Holl  farv/ol  glwyfaii'r  chvyfliK 

9  Efe  yw'r  unig  Ffordd  at  Dduw, 

Mor  dda  y  w  rhodio  ynthi  ! 

Efe  yw'r  pur  Wirionedd  maith, 

Y  Gyfraith  a'r  Prophwydi. 

10  Efe  yw'r  Drws  i'r  nefoedd  wen, 
Efe  y  w  r  Seren-foreii 
Sydd  yn  goletio  tn-  a  m6r, 
Efe  yw'r  Trysorgoreu. 
T  2 


222 

11  Efe  yw'n  Tad  a'n  hanwyl  Frawd, 

A"^  ddyg  ein  gwawd  a'n  cystudd  : 
Ein  Priod  yw,  a'n  hunig  Ben, 
Ein  Cad'pen  a'n  Gwaredydd. 

12  Tyred,  O  lesu,  Frenin  cred, 

O  tyred  at  dy  Anwylyd  : 
Wele  ni'n  dyfod  ar  dy  ol, 
Dod  in'  drag'wyddol  fywyd. 

HYMN  280. 

1  "XT'  FFYNNON  loyw  hyn, 

JL     A  darddodd  ar  y  bryn,  a  darddodd  ar  y 

Yn  fFrydiau  o  anfeidrol  hedd  :  [bryn, 

Rhy  w  for  o  gariad  y  w,  rhy  w  for  o  g-ariad  y  w 

Dy  heddwch  di  fy  Nuw,  dy  heddwch  di  fy 

'a  nei"  y  nef  y  w  gwel'd  dy  wedd.     [Nuw, 

2  'Does  drysor  dan  y  ne», 
Yn  atiw}-!  fel  efe,  &c. 

Mae'n  llenwi'm  ysbryd  oil  o'r  bron  : 
Mwy'n  llawen  bydda'i  byw,  &c. 
Ymmynwes  bur  fy  Nuw,  &c. 

Dan  hoU  gystuddiau'r  ddaear  hon. 

;5  Mi  drei'ilia  oriau  f '  oes, 
Yn  dawel  dan  y  ^roes,  &c. 

Dim  ond  cael  edrych  ar  dy  wedd : 
PerlTeithrwydd  pleser  pur,  &c. 
Sydd  ynot  ti  yn  v/ir,  &c. 
'    Fy  boll  ddiddanwch  a  fy  hedd. 

HYMN  281. 

1  T>  A  ham  y  rhed  fy  meddwl 
Jr    Ar  wag  wrthddrychiau'r  byd  ? 
'Does  dim  niewn  eitha'  nattur 

A  dal  roi  arno  mryd  ; 
-Dyw'r  ddaear  fawr  gwmpasog; 

A'i  pherlau  rawya'  maes, 
Ond  dim  ym  mken  y  gloriaa, 

I  bwYso  a  dy  ras. 


223 

2  Mae  profi  grym  dy  gar i ad, 

A  gwedd  dy  wyneb  Hon, 
Yn  p  \yyso  myrdd  o  fydoedd^ 

I'm  t>  b  i,  'r  fiunid  hon  ; 
*Does  drysor  ar  y  ddaear, 

Nac  yn  y  aefol  fyd, 
A  bwysa  haeddiant  lesu 

A'i  iechydwriaeth  ddrud. 

3  Ac  am  d)  fod  di*n  maddeu 

I  withg'iliedig  un, 
Mwy  g-werthfawr  yw  maddeuant, 

I  mi,  na  melus  win  : 
Dyfnderoedd  maith  dy  gariad, 

A  heddwch  yn  dy  waed, 
Sy^n  congc*ro'm  holl  elynion 

Yn  feirwon  dan  fy  nhraed. 

HYMN  282. 

1  TJ  H  AID  i  mi  gael  pob  gi-as  pob  dawn, 
X\.     O'th  drysoi-  llawn  yn  gyfan  ; 

Ac  oni  chaf  fy  enaid  prudd, 
A  gyll  y  dydd  yn  fuan-. 

2  Dy  wisg  dy  hun  cyfiawnder  hael, 

Raidi  mi  gael  ytnlaenaf ; 

Nid  oes  ond  ofni  dan  fy  mron, 

Nes  caffvvy  hon  am  danaf; 

3  Dy  gnawd  yw'r  bara  hyfryd  fwyd, 

Yn  unig  gwyd  ein  henaid  : 
Pan  gwelom  ynddo  'r  wayw-fiTon,   • 
Fe'n  dad-d'drys  o'n  caethiwjed. 

4  Gael  gwledda  ar  dy  h^M  o  hyd, 

Anghofio  'r  byd'yn  gvfan  ; 
A'th  Demi  1  n  fo'n  trigfa  ni, 
I'th  weled  di  dy  hunan. 

5  Nid  yw'r  dydd  etto  ond  megis  gwaiST, 

GrtUuni  mawr  sy'n  drfod  ; 
Pan  ddcl  myrddiynau  g^'d  ag  ef, 
I  fyn'd  i'r  Nef  a'i  briod. 


224 

6  A  chlod  ar  g-lod  ei  rSs  tra  mawr, 

Ledana  yn  awr  mor  helaeth  ; 
Nes  seiftio  trwy  holl  cntyrch  Ne% 
Am  ddyfais  lechydwriaeth. 

7  O  cadw  fi  yn  dv  fynvves  bur, 

Nes  do'd  i'r  eg-liir  fywvd  ; 
At  fy  nghyfeillion  sydd  niewn  hedd, 
Yn  g-wcled  gwcdd  fy  Anwylyd. 


HYMN  283. 

GORWYD  pyrth  y  Nefoedd  wiw. 
Mi  wela  for  o  vvaed  : 
Y  gallaf  fi  'r  ffieiddia'  yn  fyw, 
Yn  hollol  gael  iachad. 


^A 


2  Mae  'r  ersedd  fawr  yn  awr  yn  rhydd, 

Gwrandewir  llais  y  g-wan  : 
O  cyfod  bellach  f '  enaid  prudd, 
Anadla  tu  a'r  Ian. 

3  Ac  anfon  eirclilon  ami  ri', 

I  mewn  i  b3'rth  y  Nef : 
Gv/randewir  pob  ymddifad  gri, 
Yn  union  ganddo  e£ 

4  'Rwy  fel  y  gwiliwr  ar  y  mur, 

Yn  disgwyl  gwel'd  y  wawr ; 
Dydd  i  gjhoeddi  'r  Jubil  fwyn, 
Fy  ngwaredigaeth  fawr, 

5  Ni  fethodd  gweddi  daer  erioed, 

A  chyraedd  hyd  y  Nef; 
Ac  mewn  cyfyngder  f  enaid  rhed, 
Yn  union  atto  ef. 

6  Mi  'nturiaf  atorseddfa  gras, 

Dan  eithaf  tywyll  Vios  ; 
Ac  mi  'orphwysaf,  doed  a  ddel, 
Ar  haedUiant  gvvaed  y  Groes- 


225 

HYMN  384.. 

1  A  T  wedd  dy  wyneb  nid  yw  ddiiBj 
-Tx     Di-ysorau  maith  y  llawr  : 
Mae  gair  o'th  enaii  'n  Uawer  mwy, 

Ei  rym  nag-  Uffern  fawr. 

2  Os  edrych  'wnaf  i  'r  dwyrain  draw, 
Os  edrych  'wnaf  i  »r  de'  : 

Ym  mhlith'a  fu,  neuynte  'ddaw, 
'Does  debygiddo'efe. 

3  Ni  feddai  ar  y  ddaear  kwr, 
Ni  feddai  yn  y  Ne' : 

Neb  ag-  a  bery  'n  anwyi  im', 
Yn  unig-  ond  eie. 

4  Mae  yndd©  'i  hunan  drysor  mwy. 
Nag  'fedd  yr  India  lawn  : 

Fe  brynnodd  i  mi  fwy  na  'r  byd, 
Ar  groes-bren  un  prydnhawn* 

5  'Does  gennyf  mwy  ond  DUW  yn  Dad, 
Yn  erbyn  pob  vhyw  w      ; 

Na  dim  ond  grym  ei  g:.f^'l  rbad, 
Yn  sylfaen  i  barhao^ 

6  O  na  allwn  rodio  er  dy  glbd, 
Ac  i  tl  bc-Ilach  fyw  ; 

A  threiilio  'mywvd,  sfvd  a  bias, 
I  ganmol  gi-is  fy  NUW. 

HYMN  285. 

^  O  ^^^YCH  arnaf,  Arghvvdd  mawr, 
V^    Mae  bellach  yn  brydiihuAvn  : 
O  llanw  'r  euog  tla\vd  s'y  heb  ddira, 
A'th  nefol  ddwyfol  dda\vn. 

2  Dyma  bchadur  tnian  gwan. 
Yn  griddfftn  dan  ei  \v;.e  ;' 
Can's  gi-yni  fy  mhla  svdd  \yedi  'm  rhoi, 
I  hoUol  hvfrhau.     ' 


^ 


m 


^26 

3  DUW  typ*d  yn  glau,  mae'n  gyflawnbryd, 

'Rwy  'n  griddfan  dan  fy  mhoen  ; 
Yn  methu  do'd  i'r  fFynnon  rad, 
Sancteiddiaf  waed  yr  Oen. 

4  O  maddeu  mai,  a  chliria  '*  llwyr, 

Fy  euogrwydd  oil  i  gyd : 
Ac  na'd  fi  flino  d'  Ysbiyd  mwy, 
Tra  byddwyf  yn  y  b^d. 

a  Mae  temtasiynau  *r  ddraig  yn  gry, 
A  minnau  d'  wyf  ond  gwan  : 
Nid  oes  ond  dwyfol  nerth  dilytb, 
A'm  deil  i  byth  i'r  Ian. 

C  Mae  Hid  o'r  dwyrain  ac  o'r  de*. 
Am  gael  fy  mhen  i  lawr  : 
Trag'wyddol  alltt  Brenbin  Ne', 
A*ra  dwg  i  *r  Ian  ryw  awr. 

HYMN  286. 

1  "VTI'S  gall  Angylion  pur  eu  dawn, 
X^      A'a  haml  ddoniau  hwy  ; 
Fyth  oshd  allan  haeddiant  llawn, 

'  Anferdrol  ddwyfol  glwy'. 

2  Ni  welai  wrthddrych  mewn  un  man, 

O'r  ddaear  faitb  i  'r  Ne'  ; 
A  dal  ei  garu  tra  f 'wyf  byw, 
Yn  unig  ond  efe. 

3  Eisteddais  dan  ei  gysgod  ef, 

A'i  ffrwyth  oed  ]  felys  lawn  : 

Ac  yma  'treuHaf  ddyddlau  f '  oes, 

Fyth,  fyth  yn  ddedwydd  iawn. 

4  Mae  ei  ff\  ddlondeb  fel  y  mor, 

Heb  fesur,  ac  heb  djai : 
A'i  drugareddau  hyfryd  sy, 
'N  drag'wyddol  yn  parhau. 

5  Cyflawnder  nerth,  cvflawnder  gi^iU, 

Cy fla wilder  Nef  y  Nef: 


227 

Uvvch  d^all  Seraphin,  a  Saint, 
Sy'n  trigo  ynddo  ef. 

6  Mae  yn  ei  haeddiant  bethau  mwy. 
Nag  fedd  y  byd  yn  un  ; 
A  phrawf  o'i  gariad  ydyw  V  fraint, 
Oruchaf  'gafodd  dyn. 

HYMN  287. 

1  'THYR'D  Ysbrydsanctaiddjledia'rffbrddj 

X        Bydd  i  mi  'n  niwl  a  than  : 
Ni  cherdda  i*  'n  gywir  banner  cam^ 
Oni  byddi  di  o  fy  mlaen. 

2  Mi  wyra  weithiau  ar  y  dde', 

Ac  ar  yr  asswy  law  ; 
Am  hynny  arwain,  gam  a  cham, 
Fi  i'r  Baradwys  draw. 

3  'DdiflTygiai  ddim,  er  cyd  fy  nhaitb, 

Tra  paro  gras  y  Ne* ; 
Ac  er  Ueied  ydyw  fy  ngrym, 
Mae  digon  ynddo  efe. 

4  Mae' iachawdwriaeth  fel  y  iTior, 

Yn  chwyddo  fyth  i  'r  Ian  : 
Mae  yma  ddigon,  digon  byth, 
I  *r  truan,  ac  i  *r  gwan. 

5  *Does  yma  eisiau  bytb  yn  bod, 

Trysorau  gras  yn  llawn  : 

Er  raaint  yr  yfed,  a  'r  glanhau, 

O  foreu  hyd  brydnbawn. 

6  *D*ai  'mofyn  haeddiant,  fyth  na  nertb, 

Na  ffafar  neb  na*u  hcdd; 
Ond  hwnnw  *n  unig  gwyd  fy  llwch, 
Yn  fyw  i  *r  Ian  o  'r  bedd. 

HYMN  288. 

1  pv  ARFYDDED  dydd,  darfydded  nSs, 
JL/      Fel  munud  bach  o  *r  awr ; 
Tra  f  *  wyf  yn  caru,  a  rhoi  *mhwys, 
Ar  fynwes  f '  Arglwydd  mawr. 


228 

5  Dymunwn  yma  dreulio  In  hoes, 
O  foreu  hyd  brydiihawn  ; 
Lie  cawn  i  wylo  cariad  pur, 
Yn  ddigreu  melys  iawn. 

3  Fe  ddaeth  y  Jibil  werthfawr  lawn, 

Ar  «ii  och'oeidio  'n  liir  ; 
Ac  mi  ge's  vveied  l^ytryd  ran, 

0  'i-  Baradwyaaidd  dir. 

4  Mae  Tartur  yr  Efeng-yl  fwyn, 

Yn  g-ahv  bro  a  bryn  : 
Doed  torf  aneirif  tu  a  *r  wlad, 
Gyd  a  'r  awelon  hyn. 

5  Fe  wnaeth  ei  babell  yn  ein  plith, 

A'i  biesennoldcb  sy, 
Yn  troi  pob  cystudd  clnverw  loes, 
Yn  hyfryd  hedd  i  ni. 

fi  Boed  dtoddefiadau  pur  y  groes, 
Fel  olew  i  *m  iachau  : 
Gv\ddfannRVi  dy{nion  ang-au  loes, 

1  *ra  ihoddi  i  lawenhau. 

HYMN  289. 
1  "j\ /T  AE  brodyr  i  mi  «aeth  yra  mlaen, 
IVX      Yn  holl-iaGb,  a  chyltun  : 
Do  i^'  n-ii*  o  filoedd  yw  eu  can, 
Er  hyn  nid  y  w  ond  un. 

S  Mae  pawb  o  *r  hrodyr  yno  *n  un, 
K-eo  neb  yn  tynnu  'n  gioes  ; 
Yn  moli  «r  DUWDOD  yn  y  DYN, 
A  clKifio  angeu  Ices. 

3  Ni.iheimlir  yno  unrhyw  bocn, 

JJa  chwyno  gan  uu  clw\  * ; 
■  Or.^1  prvU.b  mewn  hwyl  yn  moH  *r  Ocr 
'  I  drag^wyddoideb  mwy. 

4  Daw  f  hoil  d.duwioliou  yno  yngiivil, 

O'r  gogledd,  de"S  heb  ri' ; 


229 

A'u  holl  g-adwynau  *n  chwilfriw  man 
A'u  can  am  Galfari. 

5  Plant  ydym  etto  dan  ein  hoed, 

Yn  disgwyl  am  y  stad  : 
Mae  'r  etifeddiaeth  i  ni  *n  d*od, 
Wrth  Destament  ein  Tad. 

6  N'ad  fi  i  foddloni  mewn  rhyw  rith, 

O  grefydd  heb  ei  grvm  ; 
Ond  gvvir  adnabod  JESU  GRIST  ; 
Yn  fyv/yd  anwyl  im'. 

HYMN  290. 

Hiraeth  am  Gongc=voest  mexvn  Cyfyngder. 

1  T^yTAE'R   'stormydd   raawr  a'r  dyfroedd 
-LVX     Yn  curo'm  henaid  gwan  :       [maith, 

0  dal  fi,  Arghvydd,  ar  fy  nhaith, 
A  dwg  fi'n  iach  i'r  Ian. 

2  Anfeidrol  ddwyfol  allu'r  nef, 

A'm  dal  uchlaw.  y  dw'r  ; 
Rhaid  i  mi  gael  ei  haeddiant  ef^ 
Onid  e  mi  sudda'n  siwr. 

3  Ar  ei  addewid  hyfryd  ef 

Y  mentraf  yn  y  blaen, 

Er  eitha'  grym  y  'storom  gref, 
Trwy  ganol  dw'r  a  than. 

4  Pwy  wyr  na's  gwel  fy  enaid  gwan 

Y  tawel  frynniau  draw  ? 

Can's  newydd  da  sy  o  dy  fy  Nhad, 
Fodtir  fy  ngwlad  gerllaw. 

HYMN  2§1. 
Arall  ar  yr  tin  Achos. 

1  'T3  WY*  yma'n  griddfan  dan  y  groes, 
Xv     O  lesu,  moes  dy  law, 

A  dysg  fi  i  fy w,  bob  dydd  bob  nos, 
Ar  ffrwythau'r  Ganaan  draw. 

2  O  Arghvydd,  gwel  fi'n  llesg  a  gwan, 

Yn  griddfan  ar  dy  ol, 
Dalfi,  ym  mhwys  y  dydd  a'r  gwW^V 
Yn  gynnes  yn  dy  gol. 

U     . 


230 

o  Pa  brj'd  y  caf  fi  brofi  grym 
Dy  anorchfygol  ras, 
I  ddwyn  i'r  Ian  fi,  Iwch  y  llawr, 
O'r  cystudd  mawr  i  maes  ? 

4  Gras  a  thrugaredd  i  barhau 

Wy'i  am  fwynhau  tr'w'i  byw, 
A  gwledda  byth  trwy,  haeddiant  gwaed, 
Ar  gariad  rhad  fy  Nuw. 

5  Darfydded  pleser  i  mi  mwy, 

Tr'w'i  ymais  y  rhod, 
Ond  gwledda  ar  dy  ddwyfol  ras, 
A  seinio  i  maes  dy  glpd. 

6  Caned  angylion  nefoedd  fry 

'  Yn  un  a  llwch  y  llawr. 
Am  gadarn  gongcwest  Calfari, 
Trwy  waed  fy  lesu  mawr  ! 

HYMN  292. 
Grym  Celynion,  a  Ckongcwat  Gras  y  Nefi 

1  A   NWYL  lesu,  tynn  fy  meichiau 
-TjL     Trymion  sy'n  \'y  ngwasgu  i  lawr, 
Y  rhai  A  drodd  fy  hyfry^  foreu 

Yn  dywyllwch  dudew  'nawr. 
Pob  garw>aTit,  pob  llif,  pob  'storom, 

Sy'h  'gwneud  fy  enaid  llesg  yn  fiyw  ; 
JJid  ces  pnd  un  a  gyd-ymdeimla, 

A  hwnnw'n  unlg  yw  fy  Nuw. 

2  Pailodd  ffrynd,  a  phallodd  cyfaill, 

Pallo4d  e'r  anwylaf  frawd  ; 
*    Nidoesun  Lefiad,  nacoffeiriad,   • 
A  wrendy  g'wyn  fy  enaid  tlawd  : 
.    Oni  ddaw  nerth  o'r  nefi  wared, 
Fe  Iwyr  ddiffygia  f '  ysbryd  gwar 
0  moes  dy  law,  fy  anwyl  BricJd, 
A  th}Tin  fi  maes,  a  dwg  fi  VJan 

:3  Nid  de"s  fTordd  o  warcdigaetliy.  '^ 
•Gnd.a.agprwyd.ar  y  prep,    i 
Liwybr  pob  pechadur  euog, 

MQ>R'ni,t>yrth,y  nefoedd. \ve;,i    . 
-Mllipeu'ii^iiafatdy  oi'Sc44 '.  -•?■.' 


231 

Er  mor  aflan  wyf  fi  'nawr, 
I  olchi'm  archolledig  enaid, 
Yn  dy  iechydvvriaeth  favvr. 

HYMN  293. 
Am  anfeidrol  jRinwedJ  Congcviest  Crist  a'/  Angeu  ef. 

1  TV  yf  AE  ynddo  drysor  maith  didrai  doniau  dwyfol, 
IVl  Fel  y  moroedd  yn  parhauyn  dragywyddcl ; 
Oil  a  feddo  nef  y  nef,  Haleluia,  ^ 

A  lifodd  trwy  ei  haeddiant  ef,  ar  Galfaria. 

2  Fe  ddaeth  rhinwedd  maith  ei  ras  o'r  uchelder, 
Yn  ffrydiau  peraidd  iawn  eu  bias,  afon  ddisgluir, 
I  ni  yn  Ian  o'r  nen  i  lawr,  ar  Galfaria,  _ 

A'n  dilyn  mae  fel  dilaw  mawr,  Haleluia. 

3  Fe  ga'r  negroes  diia  eu  Uiw,  yn  finteioedd, 
Hyfryd  wledd  yn  hedd  fy  Nuw,  nef  y  nefoedd  ; 
Cenhedloedd  ac  luddewon  ddaw  yn  dra  utudd, 
I  scinio  ei  glod  yn  Sion  draw  yn  dragy  wydd. 

4  Dont  a'u  telvnau  fel  y  dail,  yn  eu  dwylo,   ' 
I  ganu  congcwest  Adda'r  ail,  er  ei  hoelio  ; 
A  nefol  swn  ei  ddwyfol  gur  ar  Galfana, 
I'r  avdalocdd  pell  yn  wir,  Haleluia. 

HYMN  294. 

Teyrnasiad  Crist  o  F'<ir  i  Fcr. 

E  deyrnasa  lesu  a'i  ras,  mewn  c}^a\vnd^r,  - 

_     A  gwialen  ei  frenhiniaeth  maes,  o'r  uchelli^r  ; 

Ei  deyrnas  a  oior  i  for,  dros  ei  eid4o,-  ' .  , 

Tra  b'o  llewyrch  haul  a  lloer  ;  llwyddiant  iddo. 

2  Eistedd  'na-vvr  ar  orsedd  nef  mae  Mab  Qafydd, 
Mewn  cvngor  o  dragy  wyddol  hedd,  yn  dra^jryda 
Ei  enw  mawr  a  'mdanna  i  m'aes  yn  rl\yfeadat . 
Ac  fe  genir  am  ei  ras  yn  dragywyddoj. 

3  Pan  esgoro'r  arfaeth  fawr  ar  .ei  lluoedd, 

Fel  y  gtvlith  o  groth  y  wawr,  yn  fil  miloedd  ; 
Ynabydd  fy  Mhrynwr  byw  mewn  uuvbydedcV 
:'''  .  Ac  fe>i  addtfir  ef  yn  Dduw  yn  ddi-ddiwecld. 
%  Fe'g^n  ajigylion  nef  y  nef  yn  dra  ufudd,, 
'  'nniadaii  aTO.ei  gariad  ef  yn  dragwydd;, , 
: z  etifeddjbn  arfaeth  rad  yn, q}'tl-uno 
r  w  |bii  am  eiddwyfol  waed  en-  ddi-flmcr. 


^F 


232 

HYMN  295. 

CRIST yn  bob  Peth. 

1  TESU  'n  unig  yw  fy  noddfa, 
J.   Ni  wela'i  arall  ond  efe, 

A  dal  im'  fentro  mjvvyd  arno, 
Ar  y  ddae'r  nac  yn  y  ne' ; 

Fe  yw'r  twr  a'r  graig-  g-adarna', 
Amddiffynfa  f  enaid  gwan. 

Tan  ei  gysgod  byddaf  ddiogel, 
Deithio  o'r  anial  mawr  i'r  Ian. 

2  lesu  yw'm  Captain  yn  y  rhyfel. 

Tan  ei  aden  diogel  wyf, 
Nid  oes  gelyn  all  anturio. 

Pan  bo'n  agos,  roi  'mi  glwyf  : 
O  na  chawn  i  yn  ei  fynwe?, 

Aros  mwy  a  gwneud  fy  nyth, 
Heb  un  gelyn,  heb  un  cwmmwl, 

Guddio  ei  wyneb  anwyl  byth. 

3,  lesu  'n  Brophwyd  ac  yn  Frenin, 
lesu  'n  Archolferiad  mawr, 
O  na  chawn  fy  nysgu  ganddo, 
Tra  bwyf  ar  y  ddaear  lawr  : 
Gwnaf  fy  nghalon  i  ti'n  orsedd, 

Uadd  y  ffiaidd  lygredd  cas, 

'Speilia'r  cadarn  o'i  arfogaeth, 

.     Bwr  ei  ddodrefn  oil  i  maes. 

i  lesu  allor,  lesu  'n  aberth, 
lesu  'n  iechydwriaeth  rad, 

O  na  ch'ai  iy  enaid  heddy' 
Bi'ofi  mwy  o  rin  ei  waed  : 

lesu  ei  hunan  yw'r  gwirionedd, 
Ffoi'dd  a  by  wyd  yw'n  ddi-bie  j 

O  gaji  h3'nny,  anwyl  lesii, 

'  '^Arwain  f  enaid  tu  a  thre'. 

<6  lesu* yw'r  unig  fara  bywiol, 
Sy'n  rhoi  by  wyd  yn  ddi-ble» 

Cynnal  ttiyrdd  o  bererinion,  ■ 
Ma«  wpth  raid  with  fyn'd  i  dre" 

Crist-sy'lig'wnetid  y  dall  i  waled, 
A'r  cteflTi  ^rdded  yn  ei  fiacii,..; 


A'r  rhal  mudion  i  lefaru, 
A  melus  ganu  newydd  gan. 

6  lesu  yw'r  wisg  sydd  gan  yr  enaid, 

Mae  mor  Ian  a  hardd  ei  lliw, 
Ni  welir  ynddi  un  brycheuyn, 

Gan  gyifiawnder  pur  ein  Duw  : 
Dyma  wisg'  na  ddichon  satan, 

Saethu  saethau  trwyddi'n  wir, 
Dyma'r  wis.a:  lie  g'welir  Sion 

Yn  hardd  ddigon  C}ti  b'o  hir. 

HYMN  296. 
Cany  Gnxaredigion. 

G  ROE  SAW,  groesaw'r  hyfryd  foreuj 
Daccw'r  haul  yn  ddlsglair  iawn, 
Heb  un  cwmmwl  redeg  drosto, 

Byth  1  guddio'i  lewyrch  llawn  ; 
Ffarwel  bellach  bob  ty  wyllwch, 
Ffarwel  g'ledwch  calon  gas, 
Cawn,  er  gwaethaf  anghrediniaeth, 
Ganmol  lesu  byth  am  ras. 

Ffarwel  donnau,  ffarwel  drallod, 

Ffarwel  bechod,  ffarwel  boen, 
Ffarwel  'storom,  ffarwel  ryfel, 

Cawn  le  tawel  gyd  a'r  Oen  ; 
Ffarwel  satan,  a'i  hoU  saethau, 

Meddyliau  ofer  ffiaidd  cas,   . 
Fu  fyrdd  o  weithiau  yn  ein  blirio, 

'Nawr  'ry'm  gwedi  cario'r  maes- 
Ffarwel  angeu,  groesaw  fywyd, 

Ffarwel  adfyd,  clod  i  Dduw ; 
Ffarwel  newyn,  ffarwel  nychdod,, 

Ffarwel  drallod  o  bob  rhyw  : 
Ffarwel  yfed  dyfroedd  mara. 

Cawn  ein  gwala  yma'n  wir, 

O  Ian  hyfryd  afon  bywyd, 
Gloyw  fel  y  grisial  clir. 
4  Ffarwel  gorph  yr  hen  farwolaeth, 
A'i  ddrwg  effaith  o  bob  rhyw, 

Ffarwel  yspryd  claiar  nychlyd, 
Calon  oerllyd  gaaimol  Duwi* 

u2 


234 

Ffarwel  greulon  demtasijnau, 

A  gofidiau  byth  im  mwy, 
Ffarwel  drymion  fawr  amheuon, 

A  slufaidd  ofn  gyd  'i  nhwy. 
Cof  yw  g-ennym,  Arglwydd  lesu. 

Am  dy  g-ariad  attom  ni, 
Pan  yr  ocddem  rhwwg  y  tonnau, 

Ac  mewn  ofnau  mwy  na  rhi', 
Ond  ymhoethdermawr  y  rhyfel, 

Ti  roest  lawer  pottel  lawn, 
I'n  diddanu  a'n  cyssuro, 

Mewn  rhai  oriau  cyfyng  iawn. 

Gefio'r  y'm  ni,  Arglwydd  lesu. 

Am  dy  boenau  ar  y  pren 
Yno  buost  yn  g-weddio  drosom, 

Cyn  i  angeu  grymmu  'th  ben  ; 
Bellach  canwn  am  dy  gongcwest, 

Cawsom  fuddugoliaeth  glan, 
Mae'n  telynau  gwedi  'vi  hwylio 

'Nawr  i  seinio'r  bythol  gan. 

Yn  dragy  wydd  cawn  dy  ganmol, 

Gwel'd  dy  wyneb  digon  yw, 
Nef  y  nefoedd  ydy  w  gweled, 

Gwel'd  dy  wyneb  di,  O  Dduw ; 
Cawn  dy  garu  a  chalon  berifaith, 

A  rhoi'r  goron  ar  dy  ben, 
Haleluia  fydd  trwy  'r  nefoedd, 

Yn  oes  oesoedd  byth,  Amen. 

HYMN  297. 
Hiraeth  am  fod  gyd  a  Crist. 

TEBYGWN  fod  fy  ngjhalon, 
Wrth  gly  wed  y  geiriau  hyn^ 
Mewn  hiraeth  am  ymadael, 

A  myn'd  i  Sion  fryn, 
Gael  gwel'd  fy  anwyl  Brynwr, 

A'i  ganmol  gyd  a'r  llu, 
Sy*n  felus  yn  ei  foli 

'Nawr  yn  y  nefoedd  fry. 

'Dwy'n  gweled  'nawr  ond  'chydig, 
le^  'phydig  bach  trwy  ddrycb» 


235 

O'r  Uawnder  sy'n  y  bywyd, 
A'r  nefol  wynfyd  gwych  : 
Nesau  mae'r  hyfryd  foreu, 
Nad  alff  yr  haul  i  lawr, 
Ond  byth  caf  weled  lesu 
Yn  ei  ogoniant  mawr. 
;  'Dwy'n  chwennych  cael  un  nefoedd, 
Na  gwynfyd  i  barhau, 
Ond  sirjol  wyneb  lesu, 
Ei  garu  a'i  fwynhau  : 
Cael  lesu  yw  cael  digon, 

O  fywyd  ac  o  hedd  ; 
O'i  ga'el  mae'n  nefoedd  yma, 
'Does  arall  draw  i'r  bedd. 
i  'Rwyf  yma'n  cael  fy  mlino, 
Gan  d'wyllwch  lawer  awr, 
Ac  anghrediniaeth  creulon 

Sydd  am  fy  nghael  i  lawr  ; 
Mae'r  byd,  a'r  cnawd,  a  satan, 

A  phechod,  i  mi'n  boen. 
Mi  wn  nad  allaf  bechu 

Ynghwmp'ni'r  addfwyn.  Oen. 
5  Gwynfyd  na  ddeuai'r  amser, 
Gael  pechod  dan  fy  nhroed, 
Ac  yspryd  rhydd  i  garu, 
A  chanu  i'r  lesu  glod, 
Ymhlith  y  dorf  ddigyfri% 

Sy'n  gweiddi  uwch  y  nen, 
Hosanna,  haleluia, 
Fo'r  lesu  byth.  Amen. 

HYMN  298 
Grist  gyd  at  Bolfi. 
1  TV /T  AE  'r  lesu  gydS'i  eiddo, 
iVA     Fe'u  dwg  yn  iach  i'r  Ian, 
Er  gwaetha'r  byd  a  satan,- 

Fe  geidw'r  llesg  a'r  gwan  ; 
Rhai  gwannaf  fe  a\i  gesid 

Yn  gynnes  yn  ei  goi, 
Ni  ad  e'n  wir  o  honyn' 
Un  ewyn  bach  ar  ol. 
*  Ynghangl  gwrcs  y  rbyfel, 


236 

Mae  11a  wer  en  aid  llaith, 
Yn  ofnl  mil  o  weithiaii, 

Na  welant  ben  y  daith ; 
Mewn  ymdrech  caled  creulon, 

A  gelynion  cedym  iawn, 
Yn  ofni  yn  y  boreu, 

Rhaid  ildio  cyn  prydnhawn. 

3  'Nol  darfod  gauaf garw, 

.  Melusach  fydd  yr  haf, 
'Nol  bod  yng  rym  y  tonnau, 

Bydd  hafan  >n  lie  braf ; 
*Nol  dringo  creigiau  geirwon, 

A'r  dialydd  ar  ein  hoi, 
Melusach  fydd  cael  lesu, 

A  gorphwys  yn  ei  go'l. 

4  'Nol  bod  yn  hir  mewn  rhyfel, 
f        Ynghanol  mwg  a  than, 

Bydd  melus  yn  y  diwedd 
Gael  buddugoliaeth  Ian ; 

*Nol  bod  mewn  temtasiynau, 
A  th'wyllwch  lawer  nos, 

Bydd  melus  gael  y  goron, 
'Nol  darfod  carlo  *r  groes. 

5  'Nol  bodyn  hir  dan  Iwythau, 

Bydd  melus  ysgafnhau, 
'Noi  bod  yn  hir  mewn  galar, 

Bydd  melus  lawenhau ; 
'Noi  bod  mewn  hir  dymhestloedd, 

Bydd  melus  gwel'd  yr  haul, 
Melusach  fyrddo  weithiau, 

Fydd  gweled  Adda  'r  ail. 

"6  Mae'n  h}'fryd  i  garcharwr 

Gael  newydd  o  ryddhad, 
Mae'H  felus  i'r  rhai  cleifion, 

A'r  clwyfus  gael  iachad  ; 
Melusach  fil  o  weithiau 

Fydd  gan  yr  en  aid  trist, 
Gael  myn'd  yn  dawel  orphwys 

I  fynwes  lesu  Grist. 
7  Mae'n  hyfryd  gan  bererin, 

F'6  'mhcll  0  dir  ei  wlad. 


237 

Ei  fod  wrth  deithio  adref 

Bron  cyrraedd  ty  ei  dad  ; 
Melusach  fyrdd  o  weithiau 

Fydd  gan  yr  enaid  gwan, 
Wrth  gredu  caiff  ef  weled 

Ei  Briod  yn  y  man. 

HYMN  299. 
Aberth  CRIST. 

1  A  BERTH  lesu  ar  y  pren,  roes  foddlonrwydd, 
'LjL.  I  gy  fiawnder  nefoedd  wen,  yn  dragywydd ; 
Y  mae  myi'dd  myrddiynau  fry,  am  yr  uwcha', 

Yn  canu  clod  i'r  lesu  cu,  haleluia. 

2  Mae  hoU  seintiau'r  ddaear  hon  yn  moliannu, 
O  un  fryd  a  chalon  Ion,  enw'r  lesu ; 
Dymunwn  inneu  gyd  a  nhwy,  sef  y  gwaela*, 
Ganmol  lesu  ganmil  mwy,  haleluia. 

5  Clod  a  raollant  hyd  y  nen  i'r  Oen  gvverthfawr, 
'Rhwn  a'n  prynodd  ar  y  pren  trwy  boen  dirfawr, 
Ar  y  groes  y  Vafai  'i  waed,  ar  Galfaria, 
Rhoddodd  i  ni  bardwn  rhad,  haleluia. 

4  O  ystlys  lesu  daeth  i  maes,  fel  yr  afon, 
Ffynnon  iechydwriaeth  gras,  ffrydiau  cochion  ; 
Dw'r  a  gwaed  o  dan  ei  fron,  ar  Galfaria; 
Canaf  am  y  ffynnon  hon,  haleluia.  .  i 

5  D}^Tna'r  ffynnon  sy'n  glanhau  rhai  aflaW,  | 
Dyma'r  ffynnon  sy'n  iachau'r  chvyfau  dythc'v'  j  "  I 
Dyma'r  ffynnon  loyw  Ian  elch  fel  eira,  [ 
Byth  am  dani  f  *  enaid  can,  haleluia. 

HYMN  280. 
Bioddefaint  CRIST. 
1   /^  OF  am  y  cyfion  lesu, 
X^   Y  Person  mwyafhardd, 
Ar  noswaith  drom  ancsmwyth, 

Fu'n  chwysu  yn  yr  ardd  ; 
Ei  cliwys  yn  ddafnau  cochion, 

Yn  syrUiio  ar  y  Hawr, 
Bydd  canu  am  ei  gariad 
1  dpag'wyddoldeb  mawr. 


22S 

2  Cof  aril  y  llu  o  filwyr, 

A'u  gwaywffyn  yn  d'od, 
I  ddala  un  diniwaid, 

Na  wnaeth  ddim  drwg  erioed  ; 
Gwrandewch  y  g-eiriau  dd'wedbdd, 

(Pwy  all'sai  ond  efe  !)     * 
**  Gadewch  i'r  i-hai'n  fyn'd  ymaith^ 

"  Cymmerwch  fi'n  eu  He." 

3  Cof  am  y  wyneb  siriol 

Y  poerwyd  arno'n  wir, 
Cof  am  y  cefn  g-werthfawr 

Lie  arddwyd  ewysau  hir  t 
O  anwyl  Arglwydd  lesu  ! 

Boeci  gryna  dy  g-ar^ad  pu? 
Yn  torri  nghalon  galed, 

Wrth  gofio  am  dy  gur  ! 

4  Cof  am  y  pigau  llymion, 

Oedd  yn  y  goron  ddrain, 
Fe  yrwyd  yn  ei  gernau, 

Do,  lymion  bigau  rhai'n, 
Hyd  ne's  oedd  ffrydiau  cochion 
.   O  waed  yn  rhedeg  lavvr 
Av  hyd  ei  siriol  ruddiau, 

O  dyma  gariad  mawr  ! 

5  Erioed  ni  bu  rhyfeddod 

Mor  hynod  ar  y  Uawr, 
Gyrel'd  an  mor  ogoneddus 

.Yn,  cael  fath  ddirmyg  mawr  ! 
;  Trag'wyddol  Fab  Jeho'fa, 
Qogoniant  pawb  uwch  nen, 
A  phletliiad  o  ddrain  ilymion, 
'N  lie  coron  ar  ei  ben  ! 

6  Cof  am  y  cur  a'r  clvvyfau, 

A  phwysau  croesbren  fawr, 
Ar  glwyfus  'sgwyddau'r  lesii, 

Ne's  br.oH  a'i  wasgu  lawr  ! 
Vngwres  y  rhyf  1  creulon 

Ni  wan-galonodd  ddim, 
Congc\yei"o<ld  ei.n  gelynion, 

Anfeidrol  oedd  ei  rym  ! 
T  Cof^m  yr  o'iau  hirion, 

PiJl  fu  T.Jf  wy s  og:  neh , 


239 

A'i  bi'ydferth  draed  a'i  ddwylo, 

Dan  hoelron  ar  y  pren  ! 
Cof  am  y  bystl  cliwerw, 

A'r  finegr  yn  sur, 
A  roddwyd  iddo  yfed. 

Pan  oedd  mewn  eithaf  cup. 

8  Cof  am  el  drwm  riddfannau, 

A'i  ddagrau,  heb  ddim  rhif, 
A'i  Avaed  o  dyllau'r  hoelion 

Yn  Ulfo  niaes  yn  Uif ! 
O  frodyr,  gwelwch  Geldwad, 

Mewn  cariad  mawT  dros  bcn^ 
Yn  g-weddio  dros  ei  eiddo, 

Mewn  poenau  ar  y  pren  ! 

9  Cof  am  y  milwr  g-waedlyd, 

Yn  brathu'r  waywffbn, 
Yn  g-ymmwys  yn  ei  ystlys, 
Yn  gymmwys  dan  ei  fron  ; 
'  A  chwedi'n  ffrydiodd  allan, 

Sef  ffrydiau  o  ddw'r  a  g-waed. 
Do,  werthfawr  waed  ei  galon  !: 
Cof  am  ei  g-ariad  rhad  ! 

10  Cof  am  ein  Ilarglwydd  lesu, 

Cyn  iddo  biygu  ei  ben, 
Fe  dd'wedodd  y  gain,  Gprphenwyd; 

Cyn  marw  ar  y  pren  ; 
Ac  yna  fe  'madawodd^ 

I'r  nef  ei  enaid  aeth  ; 
Bydd  canu  am  ei  gongcwest 

I  drag'wyddoldeb  maith. 

HYMN  300. 
Adgyfodiad  Crist. 

GWEDT  'r  lesu  dalu'r  dyled, 
Gorphen  iechydwrbethfawr, 
'  Congc'ro  angeu,  byd,  ac  utFern, 

Rhowd  ei  gorph  mewn  daear  la-wr  , 
Gv/aethaf  angeu,  gwaethaf  uffern, 

Yn  gong'cwerwr  daeth  yn  rhydd,  .' 
Yn  ddiammeu'n  ddigon  boreu, 

Maes  o'u  rhwymau'r  trydydd  d;  ^-^ 


240 

2  Canu  \vnaf  am  gariad  lesu, 

Pa  fodd  y  gallaf  dewi  son  ? 
Er  bod  rniloedd  gwedi  canu 

Lawer  uwch,  a  gwell  eu  ton  ; 
Etto  gwelaf  ynddo  ddigon, 

Nid  fel  afon  end  fel  mbr  ; 
Ni  dd'wedwyd  etto  ddim  o  banner 

Y  cyfiawnder  sy  ynddo 'n  'stor. 

3  Dyma  gariad,  ni  cheir  geiriau 

Draethu'r  filfed  ran  i  maes, 
O'r  dyfnderoedd  mawr  di-derfyn, 

Anchwiliadwy  olud  gi"as  ! 
Dyma  gariad  gariodd  filoedd 

Trvvy'r  tymhestloedd  mawr  i'r  Ian, 
Dyma  gariad  sydd  hyd  etto, 

Yn  cynnorthwyo'r  enaid  gwan. 

4  Dyma  'r  cariad  m wyaf  cadarn 

A  gly  wyd  son  am  dano  erioed, 
Heb  un  dechreu  na  diweddiad, 

Na  chyfnewidiad  iddo'n  bod : 
Dyma'r  cariad  mae  fy  enaid 

Am  gael  nofio  ynddo  mwy, 
Grym  i  garu'r  hvvn  a  garodd, 

Ac  i  gofio  am  ei  glwy'. 

0  Dyma  gariad,  ni  all  angeu 

Ddattod  rhwymau  hwn  yn  wir, 
fe  fyn  lesu  ei  briod  adre', 

Rhwng  ei  freichiau  cyn  b'o  hir : 
Dyma  gariad  siwr  i  gongc'ro, 

Ffordd  y  cerddo  yn  y  blaen, 
Dyma  gariad  ni's  gorchfygir, 

Gan  afonydd  dw'rn  a  than. 

HYMN  301. 
Cyjiatvnder  CRIST  sydd  ddigon. 

1  /N  YFIAWNDER  pur  yr  Oen  di-nam, 
V^  Sydd  ddigon  am  fy  enaid, 

Er  myned  heibio  uffern  boeth, 
Fy  Arglwydd  doeth  am  gwared. 

2  O  dyma  wisg  hiraethu  'r  wy'. 

Am  brofi  mwy  o'i  rbiDwed4» 


241 

Yn  hon  y  byddaf  ddig-on  glan, 
I  fy.i'd  o  flaen  yr  orsedd. 

5  Trag'wyddol  j^lod  i'r  addfwyn  Oen, 
Trvvy  ddiriawr  boen  fei  gweithiodd, 
Pwrcasodd  hon  a  i  wertlifawr  waed, 
'Nawr  mae  yn  rhad  i  filoedd. 

SALM  1. 

Cv:aHaniaeth  rhvjngy  Cjfianun  a*r  Drygionus, 

1  r^  WYN  fyd  yr  hwn  nid  a  ar  hyd, 
VJT  Ffordd  lydan  aiinuwiolion  byd:. 
Ni  char  g-yfeillach  gwyr  di-ras, 

Ni  siarad  fel  gwatwarwyr  cas. 

2  Ond  ei  ddifyrrwch  pen  na'  fydd 
Yng  Nghyfraith  D  u  w  ar  hyd  y  dydd  : 
A'v  nos  mewn  oriau  effro  cair 

Y'n  hofFfyfyrio  yn  y  Gair. 

3  Eydd  hwn  fel  pren  wrthddyfroedd  by\V, 
Yn  las  ei  ddail  yn  Eglwys  Dduw  : 

A  bendith  hylwydd  fry  o'r  nef 
Fydd  ar  hoU  waith  ei  cfdwylaw  ef. 

4  Ond  pechaduriaid  drwg  eu  hynt, 
Fel  us  a  chv/elir  gan  y  gwynt : 
Eu  gobaith  flfol  a'u  hyder  fify. 
Pan  seinio  'r  udgorn  oddi  fry. 

5  Ofer  fydd  cais  gelynlon  cas 

Mewn  barn  gyd  sefyll  a  nhlant  Gras  : 
Y  barnwr  mawr  gorchymyn  e', 
Eu  didol  i  wahanol  le. 

6  '  Can's  culmedd  Duw  yw  ffordd fy  saint, 

*  Mae  'n  arwain  fry  i  r  nefol  fraint: 

*  Ond  llwybrau  croes  gelynion  Crist, 

*  Sy  *n  tyvvys  i'r  trueni  trist.' 

SALM  45. 
Gcgonlant  Crist,  a  gallu  ei  Efengyl. 

1   /^  AM  gaelyspiyd  Duw,  yn  awr, 
\J   I  foli  'Mhryuwr  ^renhin  mawr, 
SeMesv ,  f  Argiwyddil  a'm  Duw, 
O  P\iiior  dfeg  nefolaida  y w ! 


242 

2  Ar  holl  Elaiit  Dynion  dan  y  Rhod, 
Mae'  oruwcli  Ras  yn  dwj  n  y  clod  : 
Rhed  Cariad  o'i  Wefufau  'n  llifj 
Bcndithion  rhyfedd  heb  ddim  rhif. 

3  Ymwlss^mewn  arfau,  gadarn  GQn, 
Gwregvija  'ih  Gledd\  1  ar  dy  Glun  : 
A  maicl)ogme\vn  mawrhydi  a  Bri, 
Gwir  ag  addfvvynder  gyd  a  thi. 

4  Dy  Lid  fel  Piccell  km,  neu  saeth, 
'A  Irwy  d'  Eiynion  cyndyn  caeth  ; 
Neu  Eiriau  mwyn  Tiugaiedd  Rad, 
A  dawdd  }  C}  fry w  wrth  dy  dra'd. 

5  Dy  Ovsedd  erys  bytb,  o  Dduw, 
Gras  yn  dy  Law  'th  Deyrn-\vii,lcn  yw, 
Cyfiawn  yw  'Ih  waith  a'th  ddeddfuu  i  g}'d 
Gras  a  Chyfiawnder  hofii  o  b}d. 

6  Dy  DduWj  tyvvallU  dd  lawr  o'r  Nen 
Olew  llawenydd  ar  dy  Ben  ; 
Benditliiodd  ef  a'i  Yspryd  hyw 

Ei  Gynfab  uwch  holl  ieibion  Duw. 

S ALM  84~r  I?han  gyntaf  Mesur  hir. 

Hyfrydvich  Addoliad  cyhoeddus. 

i   /~\  H  !  pa  mor  deg  a  hawddgar  y  w 

yj   Dy  Babell  ar  y  ddae'r,  O  Dduw, 

Mae  i '  enaid  i  raewn  blys  a  chwant 

Am  gwrdd  achymmanfaodd  dy  Bknt. 

2  Fy  nghnawd  i'th  Dy  am  orpbwys  yw, 
Fy  nghalon  lesg  a  waedda  am  Dduw : 
Fy  Nuw,  fy  Mrerhin,  pam'  bawn  i 

„    Mor  bell  o'th  hj  fryd'Leoedd  di ! 

3  Aderyn  to  a*r  Wennol  sy* 

;  'N  cael  nythu  oddi  fewn  i'th  Dy ; 
A  ddyru  Du w  i'r  rhai'n  y  fraint, 
A^  sydd  ddiffigiol  ar  ei  Saint  ? 

4  X>  gwyn  eu  byd  y  Seintiau  sy 

Yn  eistQ  ynghylch  dy  Orsedd  fry  : 
Gweld  yno  niaent  d'  Ogoniant  makh; 
Py  loM  a'th  garu  y w  eu  gwaith. 
H  GvTyn  fyd  Erjeidiau  sy  'n  caelUb 
Yn  Nhemlauf  til  Ras  sydd  is-y  Niett 


243 

Cant  yno  wel'd  dv  hyfryd  Wawl, 
A  cheisio  'th  Wyneli,  cantl  'th  fasvl. 

6  Gwyii  fyd  y  rhai  a'u  calon  sy' 
Yii  ceisio  'r  ffordd  tua  Seion  fry; 

Du w  yw  eu  nei  th,  tvwy  'r  duith  yii  ddwySj 
Ar  Grist  eu  Priod  rhont  eu  Pwys. 

7  O  Nerth,  i  Nerth,  yr  ant  o  iiyd, 
Nes  cwrddont  yn  y  Nef  i  gyd  ; 
Yn4lon  o'th  fiaen,  (rai  fu  ymlieil) 
I  uno  mewn  Addoliad  gwell. 

SALM  84— ilfe*«r  ne'-ciydd. 
Hiraethu  ayn  Dy  DJwjo. 

1  A    RGLWYDD  y  Bydoedd  fry, 
xjL  Mor  deg-  a  lia,\vddg'ar  yw 
Trij^fannau  'tn  Gariad  cu, 
Daeaiol  Demlau  'm  Daw  : 

Mae  tynfa  f '  enaid  tua  'th  Dy, 

Fy  Now,  g-ael  g-wel'd  dy  Wy  aeb  cu 

Fy  Nuw,  fy  Nuw,  fy  Nuw,  £tc. 

2  Hoff  gan  aderya  to 
Gael  yno  i'w  Gywion  le, 
A'r  Wennol  ar  ei  thro 
Hiraetha  am  ei  thre  ; 

Mae  Zel  fy  Enaid  i'r  un  faint. 

Am  guel  prcswylio  'mhUth  dy  Saint, 

Am  gael,  am  gael,  &c. 

3  O  ha])pus  Ddynion  fo 
*N  g-weddio  yn  y  lie 

Mae  Duw  yn  gwrando  i  Blant, 
Yn  wastad  molant  e' ; 
A  happus  ydynt  hv/y  'r  pryd  hyn, 
Sy'n  hoffi  'r  ffordd  i  Seion  fryn. 
3  O  north  i  nerth  a  rhain, 
Trvvy  Lynn  Wylofain  du, 
Nes  delont  buwb  g-ei'bron 
Eu  Duw  yn  Seion  fry  : 
O  hyfryd  fann  pan  ddugo  ef 


G 


SALM  89.  Ef^ngyl ftndigmig. 
vVYN  fyd  y  rhai  adwaenaat  ^ais 
A  hyfryd  lais  y  fengyl : 


244 

Tn  heddwch  a  goleuni  Duw 
Y  rliodia  'r  cyfryw  'n  gyrmil. 

2  L^r.wenydd  ^wyd  eu  Henaid  tiist 

Trwy  Env  Crist  sjdd  benna' ; 
Yn  ei  Gyfiiuvnder  credant  hw^-, 
Nid  satan  mwy  g-o:idemr,ia. 

3  Yr  ArgUvydd  yw  ein  noddfa  o  hyd 

Rbydd  neith  a  iechyd  beynydd'  : 
Israel  dy  frcnhii.  byth  fydd  b)  w,      -^ 
Teyrnasa  'tb  Dduw  'n  dragywydd. 

S  ALM  92.     Salvi  ar  dl^ddyr  Arglti^ydd 

1  /^,  WAITH  Isyfj-yd  iawn  a  meliis  yw 
VJ   Moliaunu  d'  Enw  di,  o  Dduw  ; 
hio".  iiiTJ  dy  Gariadforeu  elas, 

AT  nos  am  Wirioniddau  'th  Ras. 

2  Y  SabbotJu  byfVyd  wyl  yw  lion 
Na  filned  g-ofkl  byd  mo  'm  bron  : 
Ond  boed  i\  'ng-iialon  i  mewn  bwvl, 

:  J;el  Tt-lyn  Ddajyd^l  ar  yr  Wyl 
3-,Y!i  Niiw,  ^y  nc^halon  llawenliair 
Bemiuhia  'i  Waith,  bend'tliia 'i  Air. 
jVlor  hardd  yw  Gwaitb  dy  Ras  o  DduW  ^ 
.  •  A'lb  Gyiig-or  ]ia  rnor  dd\  fned  }  w ! 
;4-Y,i^ydion  deall  nid  yw  •;•  rbai'n,  ' 
"'';•^SJ^n;b^ia:d  byw.  a  niarw  maen* 

•H^rttfc'i  llvsieuvn  tci;;' ei  w:.wr, 
Iscschwytliech  hwy  i  ddistryw  'lawr, 
5;'Or;_^  nli  gaf  Og-oneddus  Ran, 
•;-4*ji».n-bMro  Gras  fyngbalon  w:  n, 
"iVItxe  g^wi"  Lawenydd  uwch  )  nen 
..-  Ac  f>te'\v  pur  i  lonni  mben. 
■Q  i'l^cg'liO'd  fy  lig^elyn  pfwaetba  o-i-  bbi'n, 
Niflina  'm  dust  na  'm  g'oi wg-  iau  ; 
Fy.bo]>Elynion  lleddii    hwy; 
•  A'crheddwch  ni  thyrr  Satan  mwy 
7'  Citrfwel'd  a  clil\  wed  yno  'nghyd. 
. •'R^hin  addymimais  yn  y  byd 
v'ij^i  HenaKKoll  c.iifi  ielus  waltb. 
'   i  y'tv^gwyddol  fywyd  maith. 

BIWEDB. 


T  A  B  L 

I  GAEL  ALL\X  UNRHYW  HYMN  WRTH 

Y  LLINELL  GYNTAF  O  HONI. 

Hymn  T,^/?' 

46  J\  AWN  ni  'mlaen  mewn  Pec'iodcas         39 

299  Aberth  lesiv'ar  y  pren  ^'^7' 

S7  Adenvdd  Ffydd  yn  awr  pe  ca\rn,  '      70 

245  Aeth'lieiblo'i- ,^auafch\verw  du  193 

283  A  ^orwvd  pvi'ili  y  Nefoedd  w^w  224 
164  Anfeidrol  ddyrchiifedig  yw  1^3 
112  Ai\^^hrediniaetb  fradfi'ii  llonydd  ^4  . 
134  Ang'vlion  a  serephiaid  1'^^ 
1 54  An  i a'l  dv  ru s  wy  f  fi  yn  ddo  I  s  ■  i 
292  Anwvl  lesu,  tynn  ty  ra;'lcl;5au  ^' ;> 
133  Arg-lWydd,  ag-or  dy  ftyuhomuaL  !;;> 
231  AigKvvdd  ar.ibn  dy  leferydd  1^.'- 
103  Arghvvdd,  danfbn  dy  leferydd 

131  Arglwyddgrasol,  dymaodfa 
23/  Avdvvydd  grasol  dyro  gymmorth  -^  ,. 

i:i  Ai-g'lwydd  g-n-rando'i-  g-wan  yn  gildtifiit*,.-' ■  ■'.  '^^^ 
53  Arglwydd,  pan  fwv'n  myfyrio'n  syii..      ' .:.'  V-  ' 
.128  Ar'o-lwvdd,  tyred,  i-jiwyga'r  c\\-iRm\vl  '       ^J]••^^ 

284  At  wedddy  wyneb  aid  jnv  cfdiin     '     "  '^""-'^ 

253  Bachgen  a  aned,  Mab  roV\''dm'  ^tv'^ 

195  B  irna'ii  gyf^awn  beth  yw-'ih  gyHwr  "  "^ 

1)6  Bechaduriaid  anystyrlol 
234  Blant  fiyddlon  Si-oii  dewch 
268  'B'le  tro  Ty  wyneb  Ai-g'lvvydd  eu  -•    - 

5o  Bced  i  ni  a  n  Gwefusau   .    •  •- 

2  Byddmelys  gofio  y  c}fammod  ' 

CIS  C:tpt:n  mawr  ein  lachawcUvriacth  i    '• 

:  75^Chw\  -chwi  yr  etiioledig  ryw  1    ■ 

'  ^^^^C'uv\'thed  y  deheu-wvnt  h'.fi'vd.  .':> 

,;l.)d;oraf  di,  fy  NghreV  doeti'u  •    ......  .120 

.  lodtbrwch  bawb  ein  Hargiv.'j^d  Dduw  .  1,60 

ivwcb  Lais  o'r  Nef,- cvhoeddi  mae  '.  .  35 

Clx^  hvn,  O  iercli !  ^  hefyd  ^wel '  \       .  172 


TABL,  &c. 

Hym^  Tydalen. 

207  Cod  f  en  aid  ^wan  yn  fuan  g\yel  t60 

3  JO  Cof  am  y  C}fion  lesu  237 

51  CofTawn  yn  Uawen  g-yda  Pharch  42 

4  Cofia,  Arg-lw\dd,  dy  ddyvveddi  8 

275  Cofia  f  f  naid,  cyn  it,  dreulio  218 

■93  Cof  o  Fuvwolaetii  Crist  ein  Duw  74 

10  Craig-  sal:.d\vv  dan  fy  nhraed  13 

95  Cry,  cry,  yw  llypredd  Uawn  75 
148  Cnfacli  addewd  Drw  ll4 
184  Cyd-folianinvn  yr  Ceii  anwyl,  144 
3C1  Cyfiawiider  pur  yi^  Oen  di  nam  240 
lUO  C}  mmer,  lesu,  ii  fel  ydwyf  79 

136  Daccw'r  ffynnon  wedi  ei  liag"or  107 

96  Daeth,  daeth,  Ceidwad  i  wareda  'r  caeth       7& 
14  Daeth  i  mi  iechvdwriaeth       -y  16 

264  D.>1  fi  fv  Nuw  d'al  n  i'r  Ian     "*  209 

228  Dal  fv  llviraid,  dul  heb  wvro  I'^S 

288  Du;fydded  d  'dd,  darfydded  r 6s  227 

2.04  Daw  amser  braf,  can's  g\v;<.\viio  bron  158 

l;2  DeH'ro,  f  enaid  pti'm  y  cysiiu  134 

y^*  J>t'ffrowch  Eneidiau  Hesg-,  defFrowch  27 

'  1  !   Dere.  It'sti,  i'r  ardaloedd  82 

Deuwch  bechaduriaid  tlodion  122 

Deifvvch  hll  syt'iifditr  Aad-a  180 

DtM'ch  a  chydsi 'miwcli  hyfryd  Gsing-c  30 

-_  Dewchatlaf  b;-\vL,  medd  lesu  Grist  43 

>.  ?i.^'-Da.\vch,  codwn  tVnu  i'r  Nef  uwcLben  67 

J^"^^f>  DU^asat'  ar  fclusJf  ffrwyth  129 

:^2'D  tYrru'n  Hues  mown  ofer  hynt  23 

26}  Dr.cs  arn&f elsijfU  yn  y  byd  208 

14  7  'D  >cs,clinn  ar  wyneb'daear  lawr  110 

1.94  D'  chVynu  a  wna  fy  enaid  noeth  150 

lv/3-  i">^  c'wel,  A.gKv\dt1,  i'tb  orj^hwysfa  81 

2i0  Dy-i^^r^''"*"  <^'  y'"t  I'vTryd  iawn  '  162 

1   D-  mf!  Kabfcli  y  cyfaifod  5 

lArCi  D ^  rtia.^driado  r  fath  v}  no,  f} th  na  chlywirll  13 

2'     "O'  ;na  e^*'hv.-id  i'r  collediff  '  ""  l-^^O 

■f..  .rw^dd  .^-.:ir 

;>  •.,1,  c .  '  y  wyf  yma  -S-'o 

',  I J    •  '•;.  1 :~  gM-vc-  .:.)•  rly  hueddiant  ";  " ' 
2o*  .jt>j  <^  \j  uiuv^^v  iiuu,  dysg-  fi  pa  fovJd 


TABL,  &c. 

II  V  MIT  lydn., 

48'  Ein  Beiau,  Arg-lwvdd,  llawer  y'nt  40 

67  Elii  DycUllnu,  och    s>'ii  fyrrion  iawn  56 

54  Eneidau  ffbl  camsyniol  sy'  45 
141  Er  maint  fy  llygredd  o  b!)b  rliyw.  111 
180  Esg-yn,  f  enaid,  tu  ag  i  fynu  141 

251  Ewn  bechaduriaid  at  y  dwfr  197 

151  Fe  dderfvdd  pob  gofidiaii  maith  VC^ 

294  Fe  deyrnasa  lesu  a'i  ras  231 

252  Fe  ftinodd  f  enaid  bach  yng-hri  195 
94  Fe  fv.ld  rhyw  g-anii  peraidd  75 

109  Fe  r.i  i  'tifeddion  gras  65 

55  FerChwant  Babanod  am  y  Fron  45 
39  Fel  hyn,  medd  y  gflruchel  Vn  35 

101  Fe'm  llvngcwyd  i  fynu  mewn  syndod  i  g-}  d    80 

110  Fe  1  owd'iBk)  bwys  euogrwydd  H^ 
90  Ffenestri^P  Ras  eu  cam  wnnf  71 
50  Ffydd  ydyw  yr  e^luraf  Brawf  42 
71   Ffynnon  ty  boll  Lawenydd  y\r  52 

183  Fy  anwyl  Grist  yw'm  Noddfa  gref  "    '14.'5 

£39  Fy  enaid  a  lewgai  -18S 

69  Fy  enaid  defTro,  a'm  Tafod  can       ,  ,57 

274  Fy  ffiol  yma  sydd  yn  llawn  ■  "%i'7 

177  Fy  ngweddi  dns  i  'r  nef,  ioC 

24J  Fy  Nuw,  a'm  Tad  trugarog  ;1;\' 

81  Fv  Nu'vv,  fv  Nerth,  a'm  Bvwydi  6; 

267  Fythfvth  rhvfeddai  rcaviad  '  :^ll 


■t- 


91  Galarwyr,  p'le,  medd  f*  Ai-glwydd  -cair 

11  Gelynion  ci-eulon  s\dd  yn  liu  1  > 
225  Gofidus  ddyddiau'm  pererindod  I- 0 

12  Golch,  ni,  oddlwrth  ein  beiau  ami  vi*  -.  .15 
296  Groe^aw,  trrf)esHw'r  hyfryd  foreu  .233 
300  Gwedi  'r  lesu  dalu'r  dyle'd  ',^39 
130  G\vel  fi,  Arglwydd,  dan  fy  ngblwyfati  102 
142  Gwirionedd,  dan  ei  enw  111 

21  Gwrandavred  Clustiau  pob  Dyn  byw  22 
192  Gwrandawod  gwilwyr  Ston  gTi                  ■     -14,9 

160  Gvvyn  ei  fyd  y  dyn  sy'^n  g^vybod  12  ' 

45  Gwynfyd  Eiieidiau  difdch  sy'n 

97  Gwynfyd  na  weluMA  bechod  7  7 

.  ^6  Gwyniyd  y  Gaiou  bur  He  mac  5. 


TABL,  &€. 

Hymn  Tydalc-.. 

190  Gwvnfvd  y  g^wr  a  ddkUvyll  g'lr  118 

269  Gwyn  fydy  rliai,  diicaist  eu  bal  Ti'.j 

165  Hiraethu'r  wyf  am  werthf;twr  bcdd  I'il  ^ 

92   Hir  dd'uj.^wyl,  A.  ,£;l\vydd,  y  b^im  1  7.S 

116  Hwn  ydw'r  d;  dd  a  wnaetl,  rm  Daw  SI 

86  Hwn  }dyw'r  Gair  o  Gitiiad  rriiiwi*  70 

255  r,ir1nw''l<-\vr  dvnolrvw  200 

188  Inchawdwr  hoft'!  pecitadur  wyf  147 

279  .Icsu  n  wnr.e'.hpwyd  g-an  Ddvtw  r  Tad  220 
147  lesM.  c\  niiuer  fi^n  dy  goi,  rhag  diff'ygio        113 

243  lesu,  difyri'wch  fy  enaid  drud  192 

295  Icsu  'n  uni""  V  u  T-  noddfa  2^>2 

226  I'r  Aiphat  daeLh  i  su'in  gwared  1^6 

.    238  I'r  ddaear  a'i  gw^'g'edd  J||  IBS 

•63  I'r  M.-us-dd  nf^fol'frv  He  rhetST^  57 

ol  Vi  unig  ddoeth  afeidrol  Ddaw  29 

3"  Llhv  Nos,  pan  oedd  lii'n  dywyll  dii  33 

6  J/iv/ybi  cwbl  groes  i  natur  10 

'"  Mac  addevidion  nefo  'm  liochor  195 

l^oV  ASae  Bienliin  Kcf'ur  tyr  yn  d'od  210 

•     IT^uj  Mue  brodyr  i  mi  'aeth  vm  nd-.en  228 

li-^'  M\e  dydd  at  ddydd  yn'd'od  i  ben  SB 

..    If  V  ^1  Ve  f '  e«nid  yn  hiraethu  134 

,     "21«-  M  iC  fy  iif^'hulon  am  ehedeg"  167 

:  '.^Jf^S  ItTiie  i'>  "Nuw  vn  fy  ng-liewddii  107 

.   .73^JM;.e  G.wli.d  o'  Wynfyd  pur  heb  Haint  60 

,*    iS-tS'.M.-.c  IjoU  g^ariadau'r  ddaear  hon  1-5 

'  '  rS'^  Mv.e*}lyoedd  inaith  ymlaen  1':  5 

•5.  M^e  'i"  Iesu's.7,d  a.  'i  eiddio  235 

:>  fvlne  vhyw  dt'!'rp:eh\'ch  llawer  mwy  210 

i2^^,4.  J|:i£,  rhy^yfoi-pedd  o  drng-aredd  165 

■224' Mae  V  JTmnna  g-wedi  ei  tjael  174 

.^,.>  ^r..  ..' .  >.       r  vcM  mawr  a'l- dyfroedd  maith  2-^9 

•-2^'  ry^r  maith        '  2-Vl 

'  tij'idion  ymaltb  ewch  61 

d  m:ae  gwas'naetbu  Diiw  .33 

. i  web  'ry  ni,  a  Cltvfl  wr  trist        37 

'ZZ7  lui  ieddiiuisyn  y  borea  17 ~ 


TABL,  &c. 

Hrri^  Tydaleri. 

17 Q  Ml  fum  yn  f^ib  afradlon  132 

155  Mi  wela'r  Pen  rhyfehvt*  119 

30  Mor  gn*ef  yw'th  Fi-aich  allnog'  Dduw  !  28 

■  79  Mor  liardd,  moi-  deg-,  mor  hyfryd  y  w  140 
Zo  Mor  hardd  yw  Trued  y  rhei'jiy  sy'  24 
70  Mor  wag  yw  pob  Peth  sy'n  y  Byd  ?  5S 

irS  Myfi  yw  'r  gangen,  Crist  yw  'r  Pren  138 

76  Nac  ofna,  f  •  Enaid,  fynu  co'd  62 

137  Na'd  fod  gcnny'  ond  dy  ogoniont  108 

162  Xewyddion  da  y'm  yn  giywed  .  125 

'257  Kewyddlon  braf  a  ddaeth  i'n  bro,  203 

•i7  Nid  a'r  Golyg-on  marwol  hyn  40 

42  Nid  Ffurfiau  alianol  o  nn  Rhyw  iu 

88  Nid  GwaedyrboU  'Nifciliaid  gwar  71 

1-15  Kid  oes  aberth  o  vin  hyw,  ymhlilh  miloedd  113 

5  Xid  oes  gwrthddrych  ar  y  ddaear         ^  9 

.'9  Nid  oes  munud  bach  o'm  jjywyd  78 

29  Nid  oes,  trwy  pydol  ddyddiaii  byr  fy  oes  101 

:  )8  Nid  oes  un  gwrthdarych  yn  y  bjd  20.'> 

.  1'3  Nid  y w'r  cyfocth,  r.id  y w'r  cyfau  1  i l" 

■  83  Nid  yw'r  grcadigaetb  hclaeth  hoa  3  I'i 
54  Ni  phery  ddini  yn  hir  '  I^-T 
:i3  >Ji's  galiaf,  Arglwydd,  oddef  -oS 

;  13  Ni's  gall  angylion-nef  y  nef  H§ 

.86  Ni's  gall  Angylion  pur  eii  dawn  ^226 

"ioS  O  agor  fy  llygald  i  weled  Ir  5 

18  O  am  ddrciddio  i'r  adnabyddlaeth  ?y 

26  O  am  gael  Ftydd  fnddugol  fawr  'Z6 

2,0  O  am  nerth  i  drcubo'm  d}ddiau,  2.H 

186  O  Arghvydd,  chwilia.nglialon  wael  li^'-S 

!.37  O  Arghvydd  Dduw,  anft':droi  dda        ^  I'rL' 

178  O  Aig'wydd  Ddnw,  bywlia  dy  wailh  I-vO 

118  O  Arglwydd  grasol,  bydd  o'm  plaid  '.-'2. 

203  O  Arglwydd  grasol,  ergly  w'm  cH  I  )7 

ly9  O  Arglwydd!  gv/e!  fi'n  llesg  a  gw.-.n  •.J.'V 

28  O  b'le  daw'n  gwai^  Feddyliau  iirudd?  '22" 

114  O  cenwn  fawl  i'r  Ceidwad  fyth  2  J 

59  Och  fi  !  a  waedodd  f  Artrlw'ydd  cu  '  52* 

77  O  cyfod  'fynu,  f  Enaid  b'_;  w             '  .^3 

149  O  deuwn  ut  yr  ordinhad  115 


TABL,  Oc. 

YMM  Tydalin. 

75  Oddiwrthvt  ti  fy  Nitw,  a'm  Rhan  61 

132  O  Ddiuv,  rho  rfydd  i  ddringo  i'r  nen  104 

189  O  disg-leiria,  Arg-lwrdd,  arnaf  147 

130  O  dr;i;^'w}  dd<4  Gvi  ig-  yr  oesoedd  102 

285  O  edrych  arnaf,  Avg'iwydd  m:iwr  225 

16!   O  enaid  athrist,  cwyd  dy  »en  !  125 

185  O  Ei-prlvw'm  cvvvp.,  fy  Arg-lwydd  cu  145 

233  Of  enaid  ('8s  ymL.en  183 

41  Ofer  yw  Gobaith  pob  rhyw  Ddyn  o6 

200  O  fiigaii  Israel,  dwg-'mlVn,  155 

8  Ofy  enaid  nac  ang-bctia  12 

1^'  Oty  enaid  paid  ac  ofni  99 

O  fy  enaid,  tro  dy  olv.'i^  97 

^v.   O  ^roesaw  Ddydd  o  Orplnvysdra  a  Hedd      51 

72  0!':'ppus  E^Jwys,  sanctaidd  Le  59 

174  Oil  !  melus  yw  'r  llawenrdd  sydd  136 

S? 2  ..O  i »c;'.r.\vd%vr  pechadiiiiaid  2 i 5 

173  0  lesu  avciiaist  in'  lo5 

117  O  fe;<T3,  attat  'rwyf  yn  d'od  91 

145  O"  leni,  fy  Iac};r<wd\rr  mav.T  112 

3TY  OIco'.l  TT.awr,  }-  raedd^g-  g-well  219 

■  61  C);*Tn  Meddw)  dos  fyd  g'wag-  er  dim  51 

.        O  rno/  svertlifawr  ywV  g'air  perftaith  132 

'XvMi.  ba,i  cystMc.diau  f '  Aiglwydd  87 

•Jv.a  ba'i  I'J^/jjtuddiau  f*  Avijlw\dd  179 

15^-'  Ona  rnoT -^'vniydedig  yw  123 

'ir'  3  Ovp'wy  yw  hon  sy'n  ilesg  a  g-vvan  163 

feO  v-'V  {.xxh  Lawenydd  sy'n  y  J^e'  65 

79  O'v  K  ("hydwrlaeth  fawr  yng' Nghrist  64 

'     ■  X'  e  I-Kgredd  afian,  hyll  ei  lun  153 

'>*r  jietWedd  clywcli  ar  fore  clir  13 

J,^  .  O's'g-weJir  fi  bcciiudar  Hj 

157  0\s, T!-:ur.  bod  i-Uyfel  cyn  caellicdd  in 

-l?.O.s  ilvYid  wy» lebu  'r  aioJi  donog  It 

^2ii  'Q's  y^r'ii  gofidiau  yn  y  byd  172 

3'^,  O  tiinvn  yn  ol  i  v,'-l\i  lie  cad  2'^ 

2.»6-'0  Vyv.:d  Arg-lu'vdd  mawr  2v  T 

1«1  O  lyi  ec,  Ai'glwydd,  Sidf  wrth  raid  i.  'r 

PatiammaeVAiGwcdcj,  Plant prweinionDttvr  €i 
uj  PabaiT!  ;^rup  Neriialon  i  mov  Lcii  ^■> - 

115  Pa  he'i*  uuii  )  w  1>  tndid  i 


TABL,  C^c. 

Hymn  T^dcilen. 

281  Pa  ham  y  rhed  fy  meddv*:!  222 

5b  Pu'm  b\dil  i  Blant  y  Breiiin  mawp  47 

C4  Pa'm  f  Eri:'.id  \v}  t  yn  diofulhau  ?  54 

271  Pii'ra  y  caiff  bwystfilod  iheipiis  2i.J 

25  Pan  g-lvwy'r  lesu'n  dweud,  "  Y  bydd  25 

211  Parody w'n  Duw  i  faddeu  bai        '  163 

222  Pe  b'ai  yn  g'oifod  ar  y  rhai  n  ITS 

205  Pe  cawn  ond  teimlo'r  awel  grcf  159 

3  Pochadur  aflan  }  w  'V  en  w  7 

259  Peclmdur  wyf  da  gwy"  fy  Navy  204 

163  Pererin  w'i  'n  y  byd  125 

249  Pererin  wyf  mewn  anial  dtr  196 
198  Pererin  wyf  tu  a  Salem  bur  154 

24  Pwy  ddamnia'r  Etholedig-  rai  ?  25 

44  Pwy  draetha'r  fath  Lawenydd  sy'  33 

38  Vwy  ydyw  hon  sy'n  deg'  ei  Pi,?  yd  34 

2G0  Pwy  }  dyw  hon  sy'n  Uesg  a  gwan  2v-o 

232  Rhaid  i  mi  gael  pob  ^raa  pob  dawn  223 

89  Rhwng  Cnawd  ac  Ysvryd  Rhyfel  fydd  ■  y?^ 

13  Rhyfeddol  byth  rh>feddol  15 
16  Rhyfedd,  rhyfedd  gan  .'Hgylion 
202  'Rw'i  'nawr  bob  dos  a  dydd  ar  diith 

244  Rwy  'n  edvych  dro«  y  bryniau  pell  -    > 

276  Rwy'n  gorwedd  yn  carchar  du  -!> 

278  Rwy'n  morio  tu  a  gatre'm  Ner  1  . 
291  'Rwy'  yma'n  griddfan  daii  y  groes 

107  Saith  o  welthiau,  ol  a  gwrthol, 

181  Sancteiddrwydd  teg  y w  harddwch  t/  'iM^ 

246  Tan  fy  maich  yr  wyf  yn  griddfan  1.94 

297  Tebygwn  fed  fy  nghal^n  23^ 

201  Trafaclwyr  y'm  i'r  Ganaan  glyd  l/>6 

191  Trwy  'th  gadarn  allu  di,  ein'^Duw  149 

o5  Tydi'r  hwn  raae  fy  Enaid  drud  33 

250  Tyr'd  Arglwydd,  a'th  addewid  rad  197 

108  Tyred,  Arglwydd,  i'r  anialv/cli  8i 
153  Ty!  ed  lesu  i'l  anialwch  117 
215  Tyi'iifynu  o'r  anialwcii  I'ot* 

63  Tv  I'd  nefol  G'lommen  oddi  frr  53 

65  Ty:-'d  Yspvyd  G!an,  Colommen  Ne*  55 

'^'ir  ■'■'    ' :  Ysbryd  sanctr'idJ,  ledia 'r  ffbrrid        227 


TABL,  &e. 

HvMx  Tydalen. 

209  Wei  dym?.  hwy  'r  p:adweclig-  hll  162 

232  Wei  dyma'r  cyfaill  i^oreii  g-'a'd  182 

242  "^Vel,  dyma  'r  Pererinion  dewr  192 

120  Wei,  dyma  gyfoeth  g-werthfawr,  Uawn  93 

126  Wele'r  Brawd  fu  dan  yr  hoelion  98 

49  Wele'r  Crochenydd,  wele'i-  Clai  41 

34  Wele'r  fath  Gariad  rhy  fedd  i  ),ad  31 

7  Wele  'n  sefyll  rhwng  y  in\rt\vydd  11 

20  Wele'r  Goj^oniant  mawr  a  fl-dd  21 

36  Wele  yma  Rosvn  Saron  mwvn  32 

106  Wei,  f '  enaid,  ^oi  fnldda  mwy,  84 

139  Wei,  ferclied  Sion  dewch  110 

105  AV'el,  vmgvsura  'nawr  ^ii 

57  Wrth'DiVed  y  lesu  i  addoli  dewch  47 

262  Wrth  droi  fy  n£,^o'wg'  yirja'n  a>vr  207 

§8  Wrth  dy  bortb  rwy  h  yn  waitio  78 

133  "Wrth  dy  orsedd  'rwv  f  fi'n  gorwedd  109 

.'123  Wrth  t'edd-wl  ana  dy  rjfedd  woith  174 

11'}  Y  c\tbl  fedda'i  oil  yn  un,  92 

-ii;5.  .Yddeddf  sv'n  erchi,  a  dweud  beth  y\v  69 

:itO ■  ,y  ffyii I  on'loy w  hyn  222 

.%];7.y  r.p.e  'i  Oriauyn  fynj^alw  16S 

■  ■\V"X.  mi'^torfo  'lynion  creulon  21 

■'l&i   Xaxniih  o'm  g\y\  dd  bob  gwrtliddrych gwael  130 

•  '-!   y  !TiMith  holl  ryfeddodau'r  nef  112 

/:,;-yt;>  mliob  rhyw  Drallod  bliii  y  bwyf  68 

i*"^  j  f-niiith,  \  bawb  o'r  byd  yn  awr  117 

'^s  "^fo  fifite^'r  apostolion  mawr  IGl 

"'    'Ar^hvjvdd  yw  ngorfolcdd  i  131 


SALMAU. 

Tydnlen 

Iwydd  y  Eydoedd  fry  243 

■  ch  hyfr}  d  i.  wn  a  melus  yw  244 

:  j\d  vh ai  ad wae n ant  gai s  .      245 

.  fyd'jT  hwn  nid  a  ai  hyd  241 

I  giici  yspryd  D'lw,  yn  awr  "24! 

■)iV  mor  de;^-  a  hawddg-ar  yw  24 


j^jnnn.  .  •  •  . 


ly 


( 


\:. 


^..  \ 


•■     A 


^^-sf^v^ 


^ .  i^' 


